PAGKATAPOS NG KOMIKS 



Ang paghahanap sa Pinoy sa mga makabagong eomie book 

na Pilipino 


ni 

Erwin F. Rafael 


Imahe mula sa nobelang Halina Filipina ni Arnold Arre 




PANIMULA 


. .you must learn to use your life experience in your intelleetual work: eontinually to 
examine and interpret it. In this sense, craftsmanship is the eenter of yourself and you are 
personally involved in every intelleetual produet upon whieh you may work." 

- C. Wright Mills, The Soeiologieal Imagination 


Ang papel na ito ay isang love letter sa isang napakahalagang bahagi ng aking 
buhay - ang eomie book. 

Noong bata pa ako, sina Superdog, Niknok, Bardagol, at iba pang mga karakter ng 
Pilipino Punny Komiks ang nagturo sa aking magbasa, kumilos nang may mabuting 
asal, palawakin ang imahinasyon, at magkaroon ng sense of humor. Nakakatawa 
mang isipin, ang paglaki ko naman bilang Katoliko noong elementarya ay mas 
hinubog ng pagbabasa ko ng Gospel komiks kaysa ng mismong Bibliya. Simula 
noong high sehool, marami sa mga prinsipyo ko sa buhay ay nabuo sa pagbabasa ng 
mga eomie book na Amerikano, tulad ng X-Men, Avengers at Daredevil. Kumuha 
naman ako ng subject na Comic Book Writing bilang elective noong kolehiyo kahit 
na ang kurso ko ay B.S. Business Administration and Aeeountaney. Mula nang 
magtapos ako ng kolehiyo hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nawala ang mga 
eomie book sa aking buhay. Mas tumindi pa nga ang aking pagbabasa at lumawak 
ang aking koleksyon, hindi lamang pagdating sa bilang, kundi pati na rin sa genre 
ng mga eomie book na aking binabasa. Minsan, hindi ko maiwasang isipin kung biro 
pa nga ba kapag sinasabi ko sa ibang tao na mga eomie book ang humubog ng 
pagkatao ko ngayon. 

Ipinanganak ako noong 1979 at naging saksi ako sa pagbabago ng eomie book na 
Pilipino mula sa komiks 1 na pangmasa hanggang sa mga makabagong eomie book 
na Pilipino na mas nakatuon sa panlasa ng mga mambabasang lumalagi sa mga 
bookstore, eomie book shop at eomie book convention. Sa papel na ito, bibigyang 
pansin ko itong mga makabagong eomie book na Pilipino at uusisain ko kung ano o 
kung mayroon pa bang mga elementong Pinoy sa mga kathang ito. Ano ang 
kaibahan ng pagiging Pinoy ng mga makabagong eomie book na Pilipino kumpara 
sa mga komiks ng nakaraan? At ano ang paliwanag sa distinktibong Pinoy na 
karakter ng mga makabagong eomie book na Pilipino? 


1 Sa papel na ito, ang terminong "komiks" ay gagamitin ko patungkol sa mga eomie book na Pilipino 
na pangmasa na naging popular noong 1940s hanggang 1990s. 



Metodolohiya 


Para sa pag-aaral na ito, aking sinuri ang mga nobela ni Arnold Arre na The 
Mythology Class, Trip to Tagaytay, Ang Mundo ni Andong Agimat, Martial Law Babies at 
Halina Filipina, ang seryeng Trese ni Budjette Tan at Kajo Baldisimo, ang seryeng 
Skyworld ni Mervin Ignaeio at Ian Sta. Maria, ang seryeng Elmer ni Gerry Alanguilan, 
at ang mga nobelang Ang Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah at 
Zsazsa Zaturnnah sa Kalakhang Maynila Part One ni Carlo Vergara (Figure 1). Ang 
pagpili ng mga kathang ito ay batay sa aking personal na pagkakaunawa sa kung 
anong mga katha ang magandang representasyon ng makabagong eomie book na 
Pilipino. Ang aking pagkakaunawa ay nahubog ng pagkakalubog ko sa grupo ng 
mga mambabasang tumatangkilik ng mga kathang ito at ng mga personal kong 
obserbasyon sa kung anong mga katha ang naging patok at naging maimpluwensiya 
sa kasalukuyang industriya ng paglikha ng eomie book na Pilipino. 



Figure 1 Ang mga eomie book na Pilipino na susuriin sa papel na ito. 


Ang aking pag-aaral ay gumamit ng metodong soeiologieal diseourse analysis ni 
Ruiz (2009). Sa metodong ito, ang diskurso ay sinusuri bilang repleksyon ng 
ideyolohiya ng mga gumawa ng diskurso at bilang produkto ng kondisyong sosyal 
kung saan nabuo ang mga diskursong ito. Sa pag-aaral na ito, ang diskurso na aking 
sinuri ay hindi lamang mga teksto kundi pati na rin ang mga grapik na materyal ng 
mga napiling akda. Aking tiningnan ang mga matingkad na tema sa mga diskurso, 
partikular ang mga elementong Pinoy na mahihinuha rito. Ang mga lumabas na 
tema ay aking binigyan ng interpretasyong sosyolohikal sa pamamagitan ng 
pagmapa ng relasyon ng mga tema sa habitus ng mga may-akda ng katha (Bourdieu 













1990) at pati na rin ang ugnayan ng mga temang ito sa mga konkretong reyalidad ng 
lipunang Pilipino gamit naman ang abductive logie ni Ruiz (2009). 

Isang maiksing kasaysayan ng komiks 

Mahaba at mayaman ang kasaysayan ng eomie book sa Pilipinas. Nag-ugat ito mula 
sa tradisyon ng mga eomie strip at editorial eartoon na naging tanyag sa bansa 
noong panahon ng pamumuno ng mga Amerikano 2 . Pagkatapos ng Ikalawang 
Digmaang Pandaigdig, dinala ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas ang mga 
Amerikanong eomie book. Ang bagong tormat na ito ay nakapukaw ng interes ng 
mga Pilipinong manlilikha dahil sa kakaibang kombinasyon nito ng mga elemento 
ng eomie strip, nobela at painting (Roxas and Arevalo 1985b). 

Noong Nobyembe 1946, lumabas ang Halakhak, ang 
kauna-unahang seryeng komiks, na tumagal lamang 
nang sampung isyu. Masasabing ang tunay na umpisa 
ng pag-usbong ng komiks bilang isang matibay na 
midyum ay nang inorganisa ang Aee Publieations nina 
Ramon Roees, tagalathala ng magasin na Liwayway, at 
Antonio Velasquez, ang manlilikha sa likod ng patok 
na eomie strip na Kenkoy. Unang inilathala ng Aee 
Publieations noong 1947 ang Pilipino Komiks (Figure 2). 

Ang tagumpay ng Pilipino Komiks ang nagsimula ng 
pagbaha ng komiks sa merkado. Kasama rito ang mga 
komiks mula sa Aee Publieations tulad ng Tagalog 
Klasiks, Hiwaga Komiks, Espesyal Komiks, at Kenkoy 
Komiks, at mga komiks mula naman sa iba pang mga 
publisher, tulad ng Extra Komiks, Silangan Komiks at 
Bituin Komiks. Ang tagumpay ng mga komiks na ito ang 
naging simula ng tinatawag na "Golden Age of Komiks" noong dekada '50 (Lent 
2009). 

Nagpatuloy ang pamamayagpag ng komiks noong dekada '60, ngunit naobserbahan 
ng ilang mga manlilikha ang pagbaba ng kalidad ng mga komiks noong panahong 
ito (Lent 2009). Ang itinuturong dahilan ng pagbaba ng kalidad ay ang pagsasara ng 
Aee Publieations noong 1963 dahil sa welga, na siyang nagtulak para sa maraming 
mga manlilikha na maglabas ng kanya-kanyang mga sariling komiks. Ang pagdami 
ng mga titulo sa merkado ay nagpadami ng mga kumpanya at mga manlilikha sa 
industriya. Sa dami ng mga seryeng inilalabas, mas umigting ang ispirito ng 
komersyalismo. Mas nabigyan ng prayoridad ang "quantity over quality" sa 



Figure 2 Ang cover ng unang isyu 
ng Pilipino Komiks na lumabas 
noong 1947. 


2 Pinakatanyag dito ay ang Kenkoy nina Romualdo Ramos at Antonio Velasquez na unang lumabas sa 
magasin na Liwayway noong 1929 (Roxas and Arevalo 1985b). 











produksyon ng komiks at lumabas ang ilang genre na patok sa merkado pero may 
kwestiyonableng kalidad tulad ng bomba komiks (Lent 2009). 

Ang pagsasara ng Aee Publieations ay hindi nangahulugan ng pag-alis ng 
pamilyang Roees sa industriya. Noong 1964, isang taon matapos ang pagsasara ng 
Aee Publieations, itinatag ni Ramon Roees, kasama muli si Antonio Velasquez, ang 
Pilipino Komiks ine. na nagtuloy sa mga titulong dating inilalathala ng Aee 
Publieations. Katagalan ay nareorganisa at pinalitan ang pangalan ng Pilipino 
Komiks Ine. na naging Atlas Publishing Co. Ine. Noong 1968, binili ng pamilyang 
Roees ang Graphie Aets Services, Ine. (GASI), ang naging pinakatagumpay na 
publisher ng komiks pagkatapos ng pagsasara ng Aee Publieations. Pagkatapos ng 
reorganisasyon, dalawang anak ni Ramon Roees ang itinalagang publisher ng GASI 
(Lent 2009). Ang dominasyon ng mga Roees ay magkakaroon ng matinding 
implikasyon sa kahihinatnan ng industriya ng komiks sa dekada '90. 

Malaki ang ipinagbago ng komiks noong idineklara ang Batas Militar noong 1972. 
Nagkaroon ng matinding pagsasala ang gobyerno sa mga nilalaman ng komiks at 
ipinagbawal ang maraming bagay, kasama na ang mga kwento ng kahirapan at gulo 
sa lipunan (Mareelino 1985). Ginamit rin ng rehimeng Mareos ang mga komiks sa 
sarili nitong propaganda. Bagaman nalimitahan ang nilalaman ng mga komiks dahil 
sa eensorship, patuloy pa ring namayagpag ang industriya noong dekada '70. 
Naging popular ang mga genre ng "supernovel" 3 , pantasiya, sports at pag-ibig (Lent 
2009). Noong 1978, lumabas ang Pilipino Punnny Komiks, ang kauna-unahang 
pambatang komiks na orihinal ang nilalaman, hindi pagsasalin lamang ng mga 
pambatang eomie book na Amerikano. Ang Islas Filipinas Publishing na naglathala 
ng Pilipino Punny Komiks ay pagmamay-ari rin ng mga Roees. 

Noong dekada '80, melodrama naman ang naging popular na tema sa mga komiks. 
Nagpatuloy ang pagiging masigla ng industriya sa dekadang ito. Ang 
panglingguhang sirkulasyon ng komiks ay umabot ng 2.5 hanggang 3 milyon na 
nakakalat sa mahigit 50 na iba't ibang mga serye (Lent 2009). 

Mga dahilan ng pamamayagpag ng komiks 

Bakit nga ba naging sobrang patok ang komiks mula nang maipakilala ito sa mga 
Pilipino noong matapos ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig hanggang sa 
dekada '80? Sa pagsusuri ng iskolar na si Efren Abueg (1985:2-4), malalim ang 
relasyon sa pagitan ng komiks at ng buhay ng masang Pilipino dahil sa mga 
sumusunod na rason: 


3 Pinakatanyag rito ang Anak ni Zunia na sinulat ni Jim Fernandez na lumabas sa komiks na Aliwan. 
Tumakbo ito nang pitong taon at katagala'y naging pelikula (Lent 2009). 






1) Ang komiks noon ay isang tunay na pangmasang libangan na kaya ng 
budget ng karamihan ng mga Pilipinong nasa panggitna at mababang 
uring pang-ekonomiko, lalo na't may kamahalan pa noon ang pagmamay- 
ari ng telebisyon at ang panonood ng sine. 

2) Halos lahat ng komiks noon ay nasa wikang Tagalog o kaya ay nakasalin 
sa ibang wikang bernakular, na nagpadali sa pag-unawa at nagbigay ng 
emosyonal na koneksyon sa mga masang mambabasa. 

3) Ang mga kwento sa komiks ay sumasalamin ng maraming reyalidad ng 
buhay Pilipino. Pangunahin dito ang pagiging sentral ng pamilyang 
Pilipino sa mga kwento. Ang mga kwentong pag-ibig, drama, pantasiya at 
katatawanan na lumalabas sa komiks ay madalas ring naka-ugat sa mga 
pang-araw-araw na karanasan ng mga Pilipino. 

Ayon kay Abueg (1985:4), "if the komiks is an embodiment of the Filipino, espeeially 
of the Filipino masses, it is no wonder that it oeeupies a speeial plaee in his life." 
Sinusugan ito nina Roxas at Arevalo (1985): 

Consider Philippine komiks through all the years. It has been a ehampion of 
the masses: politieal, soeiologieal and financial issues that would have eluded 
the broad population base in more esoterie language would have been 
explained graphieally in blaek and white (and in eolor in more reeent times). It 
has been a mirror of a eountry's times: dreams and disillusions, passions, 
fashions, and folly have been told in tales in frame-by-frame aeeounting. It has 
been a eultural anehor: gentle reminders of our heritage and values are 
interwoven in period sagas and pastoral stories. And it has been a teaeher: 
proof of this is that the komiks is known as the greatest single factor 
eontributing to an aeeelerated propagation of the Pilipino language in a eountry 
with more than 70 diverse tongues. (Roxas and Arevalo 1985a:III) 

Ang matibay na relasyon sa pagitan ng komiks at ng masang Pilipino ay makikita 
rin sa matinding ugnayan nito sa isa pang paboritong libangan ng mga Pinoy: ang 
pelikula. Ang komiks noon ay madalas na pinagkukunan ng mga kwento ng mga 
istudyong gumagawa ng pelikula dahil ito ay patok sa sinasabing "bakya erowd" 
(Lent 2009:96) na pinupuntirya ng mga produeer ng pelikula. Noong 1986, 
tinatantiyang aabot ng halos 40 porsiyento ng mga seript ng pelikulang Pilipino ay 
galing sa komiks (Lent 2009). Maraming mga kilalang manlilikha sa industriya ng 
komiks ay naging tanyag rin sa industriya ng pelikula dahil sa kanilang mga 
kwentong naging matagumpay sa parehong midyum. Halimbawa rito ay sina 
dodualdo del Mundo ( Paltik, Kadenang Putik), Mars Ravelo ( Roberta , Darna, Dyesebel, 
Captain Barbell, Bondying, Wanted: Perfect Mother, Maruja), Pablo Gomez ( Gilda, 
Kurdapya, Petrang Kabayo, Reeuerdo), Jim Fernandez ( Anak ni Zuma, Kambal sa Uma), 
Carlo J. Caparas (Ang Panday, Pieta, Bakekang, Tasya Pantasya, Ang Babaeng Hinugot sa 
Aking Tadyang), Nerissa Cabral ( Paano ba ang Mangarap?, Bituing Walang Ningning, 



Bukas Luluhod ang mga Tala, Palimos ng Pag-ibig), at Gilda Ohddado ( Sinasamba Kita, 
Dapat Ka bang Mahalin?, Kung Mahawi man ang Ulap, Babangon Ako at Dudurugin Kita). 
Sa kaso ni Francisco Coching, kinilalang National Artist dahil sa kanyang mga obra 
sa komiks, 50 sa 53 na nobelang ginawa niya sa komiks ang naisapelikula (Lent 
2009). 

Ang pagbagsak ng industriya ng komiks 

Ang estado ng komiks bilang pangunahing libangang pangmasa ng mga Pilipino ay 
nayanig noong dekada '90. Mula sa di makukwestiyon na pamamayagpag nang 
mahigit apat na dekada, mabilis ang naging pagbagsak ng industriya noong 
dekada '90. Isang malaking dahilan ng pagbagsak ng komiks ay ang pag-usbong at 
pamamayagpag ng telebisyon bilang pangunahing libangang pangmasa pagkatapos 
ng EDSA (Lent 2009). Sa Functional Literaey, Edueation and Mass Media Survey 
(FLEMMS) ng National Statisties Office (ngayon ay Philippine Statisties Authority), 
ang telebisyon ang midyum na pinakamalaki ang itinaas ang exposure (mula 48% 
hanggang 56.7%) sa populayon ng Pilipinong may edad na sampung taon pataas sa 
pagitan ng taong 1989 at 1994. Komiks naman ang midyum na pinakamalaki ang 
ibinagsak ang exposure (mula 38.3% hanggang 22.7%) noong panahon na ito. 
Pagdating ng 2003 FLEMMS, ang proporsyon ng Pilipinong may edad sa pagitan ng 
10 at 64 na may exposure sa telebisyon ay umabot na sa 61.8%, samantalang ang 
mga may exposure sa komiks ay bumagsak sa 6.1%, na siyang pinakamababa sa 
lahat ng midyum na sinuri ng National Statisties Office. Ang mabilis na paglawak ng 
exposure ng midyum ng telebisyon noong dekada '90 ay maipapaliwanag sa mabilis 
na pag-unlad ng programming ng mga lokal na TV ehannel pagkatapos ng 
rehimeng Mareos, partikular na ng ABS-CBN, at ang pagpasok ng mga murang 
angkat na telebisyon sa merkado dulot ng liberalisasyon ng angkatan noong 
dekada '80 at '90. 

Itinuturo ring dahilan ng mabilis na pagbagsak ng komiks ang pagbaba ng kalidad 
nito simula noong dekada '80. Karamihan ng mga manlilikha sa komiks noong 
panahong iyon ay gumagawa ng maraming serye nang sabay-sabay, tulad ni Carlo J. 
Caparas, na umabot ng 36 na sabay-sabay na panglingguhang serye ang isinusulat 
(Roxas and Arevalo 1985b), at ng ilustrador na si Mar Santana, na umabot ng 17 
serye ang iginuguhit kada linggo (Lent 2009). Ang sitwasyong ito ay dulot ng 
mababang bayad sa mga manlilikha na nakadepende ang kita sa dami ng pahina na 
mailalabas. Ang sistema ng bayaran na ito ang siyang dahilan ng paglipat ng ilang 
mga talentadong manlilikha sa ibang mga industriya tulad ng advertising at 
telebisyon o di kaya ay sa pagguhit para mga eomie book na Amerikano (Lent 2009). 

Ayon kay Lawrenee Mijares (2004), ang pinakamalaking dahilan sa pagbagsak ng 
industriya ng komiks ay ang matinding monopolyo ng mga Roees. Pagdating ng 
dekada '90, Atlas at GASI na lamang ang natitirang malalaking publisher ng komiks. 



Dahil dito, naitali ang kapalaran ng industriya ng komiks sa kapalaran ng mga 
kumpanya ng mga Roees. Nang tuluyan nang itinigil ng Atlas ang paglalathala ng 
komiks noong 2005 (Lent 2009), namatay na rin ang industriya ng komiks na 
nagpasaya sa masang Pilipino nang mahigit apat na dekada. 

Pagkatapos ng komiks 

Noong mga unang taon ng dekada '90, ako ay nahatak pabalik sa regular na 
pagbabasa ng komiks dahil ito ang ginamit namin upang maturuang magbasa ang 
aking bunsong kapatid na si Nanoy. Muling naging regular ang Pilipino Punny 
Komiks sa bahay at katagalan ay hindi na lamang si Nanoy ang nagbabasa nito kundi 
ako na rin. High sehool na ako noon at nagsimula nang mahumaling sa mga eomie 
book na Amerikano, pero nahatak ako pabalik sa Pilipino Punny Komiks dahil sa 
isang nakaka-adik na serye: ang Combatron ni Berlin Manalaysay. 

Ang Combatron ay serye tungkol sa batang ulila na si 
Empoy, na naging tagapagmana ng pagiging 
Combatron, isang taong robot na mandirigma mula sa 
planetang Omnieron. Una itong lumabas noong 1992 
(Figure 3). Maganda at nakakaaliw ang kwento, at may 
sophistieation na hindi ko noon inakala na mababasa 
ko sa Pilipino Punny Komiks. Kalaunan, hindi na 
malinaw kung ang pagbili ko noon ng Pilipino Punny 
Komiks ay para pa rin ba kay Nanoy o para na sa aking 
pansariling kasiyahan. 

Sa pagsubaybay ng Combatron ko naramdaman ang 
pagtatapos ng industriya ng komiks. Noong 1997, 
tumigil sa kalagitnaan ng kwento ang Combatron. Ang 
naging usap-usapan noon ay nagdesisyon daw ang 
mga editor ng Pilipino Punny Komiks na hindi ituloy ang 
serye dahil ito ay nagiging masyado na daw marahas 
para sa mga bata. Anupaman ang dahilan sa 
pagkaputol ng serye, hindi na ito naresolba dahil wala pang limang taon mula nang 
mabitin ang Combatron ay nawala na rin sa sirkulasyon ang Pilipino Punny Komiks. 
Ang huli kong sinubaybayang kwentong komiks ay hindi natapos dahil sa 
pagbagsak ng industriya. 

Habang ipinagluluksa namin ni Nanoy ang pagkawala ng Combatron, lingid sa 
aming kaalaman ay may nabubuo na palang pagkilos ng mga manlilikha ng eomie 
book sa labas ng industriya ng pangmasang komiks na siyang huhubog sa magiging 
itsura ng makabagong eomie book na Pilipino. Ito ay ang independent eomie book 
na Pilipino - mga eomie book na mga manlilikha ang mismong naglathala. Ang 



Figure 3 Cover ng isyu ng Pllipino 
Punny Komiks kung saan unang 
lumabas si Combatron. 











pinakatanyag sa mga independent eomie 
book na Pilipino noong nag-uumpisa pa 
lamang ang pagkilos na ito ay ang mga 
titulong inilabas ng kolektibong 
tinatawag na Alamat Comics (Figure 4), 
na nabuo noong 1994. 

Medyo nahuli ako sa pagtuklas ng mga 
makabagong eomie book na Pilipino na 
ito. Namulat lang ako dito nang aking 
kunin ang Comic Book Writing subject 
bilang elective noong 1999. Una kong 
nabasa ang Wasted ni Gerry Alanguilan 
(Figure 5), isang serye tungkol sa lalakeng naghasik ng karahasan dahil sa 
pakikipaghiwalay sa kanya ng kanyang nobya. Naalala ko pa ang parehong 
pagkamangha at pagkabahala nang una ko itong mabasa dahil ibang-iba ito sa mga 
komiks na nabasa ko, hindi lamang sa pagiging grapik ng depiksyon ng karahasan, 
kundi pati na rin sa istilo ng biswal na pagkukwento na ginamit ni Alanguilan. 

Higit pa sa Wasted, ang talagang pumukaw ng interes 
ko sa mga makabagong eomie book na Pilipino ay ang 
The Mythology Class ni Arnold Arre (Figure 6) na 
lumabas noong 1999. Noon lang ako nakabasa ng 
eomie book na Pilipino na ang lebel ng sining ay 
maihahambing sa mga nabasa kong mga eomie book 
mula sa Amerika, Europa at Japan. Sa The Mythology 
Class nagsimula ang aking love affair sa mga eomie 
book na Pilipino pagkatapos ng komiks. 


Mga pagkakaiba ng 
makabagong eomie book na 

Pilipino sa komiks 

Malaki ang kaibahan sa pagitan ng mga makabagong eomie book na Pilipino at mga 
tradisyonal na komiks. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang mga mambabasa nito. 
Kung ang komiks ay nakatuon sa panlasa ng masang Pilipino na nasa mababa 
hanggang gitnang uring pang-ekonomiko, ang mga makabagong eomie book na 
Pilipino ay nakatuon naman sa panlasa ng mga nasa gitna hanggang mataas na 




Figure 5 Ang cover ng eolleeted 
edition ng Wasted. 



Figure 4 Ang ilan sa mga naging orihinal na 
manlilikha ng Alamat Comics, kasama ang batikang 
artist na si Whilee Portaeio. (Photo from 
www.alanguilan.com) 















uring pang-ekonomiko. Ang pagkakaibang ito ay nagiging hayag sa aspeto ng 
distribusyon, presyo, pangunahing wikang gamit, at sa tema at paraan ng 
pagkukwento. 

Ang mga komiks noon ay ibinebenta sa bangketa, kasama ng mga magasin, tabloid 
at diyaryo, na naaabot ang mga masang mambabasa. Ang mga makabagong eomie 
book na Pilipino naman ay nagsimula sa higit na maliit na distribusyon. Ang mga 
unang labas na titulo ng Alamat Comics noong kalagitnaan ng dekada '90 ay 
mabibili lamang sa mga mga university fair, mga minsanang eomie book convention 
at mga maliliit na exihibit (Lent 2009). Malakas ang paggamit ng mga personal na 
network para maipakalat ang mga independent self-published eomie book. 
Halimbawa, ang Wasted ay nagsimula sa 15 kopya na ibinigay ni Gerry Alanguilan 
sa kanyang mga kaibigan, na kalaunan ay pina-xerox para kumalat ang sirkulasyon, 
bago ito inilathalang muli sa isang eolleeted edition ng Alamat Comics noong 1998. 
Naging pangunahing distribution ehannel rin ng mga eomie book na ito ang mga 
speeialty eomie book shop na nagbebenta ng mga banyagang eomie book, tulad ng 
Comic Quest, Filbar's at Comic Odyssey. Kalaunan ay nakasama sa distribution 
ehannel ng mga makabagong eomie book na Pilipino ang mga loeal bookstore nang 
inilathala ng Adarna House ang After Eden ni Arnold Arre noong 2002. Ito ay 
sinundan ng eolleeted edition ng Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa 
Zaturnnah ni Calro Vergara na inilathala ng Visprint Ine. noong 2003 at ng eolleeted 
edition ng The Mythology Class ni Arnold Arre na inilathala ng Adarna House noong 
2005. Naging mabenta ang mga librong ito sa mga bookstore, na siyang naging susi 
sa patuloy na pagdadala ng mga loeal na bookstore ng mga eomie book na Pilipino 
hanggang sa kasalukuyan. 

Sa aspeto ng presyo, malayo ang kamahalan ng mga makabagong eomie book na 
Pilipino sa mga komiks. Kung noong 1999, ang presyo ng isang isyu ng Pilipino 
Punny Komiks ay P10, ang isang isyu naman ng The Mythology Class noong nasabing 
taon ay P130. Maliban sa mas maraming pahina ang isang isyu ng The Mythology 
Class, ang presyo nito ay mataas, tulad ng ibang independent na eomie book, dahil 
mababa lang ang print run kaya wala itong eeonomies of seale. Nagpapataas rin ng 
presyo ng mga makabagong eomie book ang mas mataas na kalidad ng produksyon 
kumpara sa komiks. Kahit na karamihan sa mga makabagong eomie book ay blaek- 
and-white samantalang ang mga komiks naman ay may kulay, mababa naman ang 
kalidad ng paglilimbag ng mga komiks, na hanggang sa pagkamatay ng industriya 
ay gumamit ng mumurahing newsprint na papel at ng "arehaie eolor separation 
proeess" (Lent 2009:130). Bagaman karamihan ng self-published na eomie book ay 
nagsimula bilang mga naka-xerox na mini-eomie, ito ay nalilimbag na sa mas mataas 
na kalidad na papel na kadalasan ay may eardboard stoek na pabalat at matibay na 
book binding kapag ito ay nailathala ng malaking publisher tulad ng Visprint, 


Adarna House, Alamat Comics at Nautilus Comics. Ang mga presyo ng mga eomie 
book na Pilipino ay nananatiling hindi pangmasa hanggang sa kasalukuyan 4 . 

Ang paggamit ng wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ang itinuturo na isa 
sa mga dahilan kung bakit naging patok ang komiks sa masang mambabasa (Abueg 
1985). Kaiba rito ang mga makabagong eomie book na Pilipino na karamihan ay 
isinulat gamit ang wikang Ingles. Mayroong ilang mga katha na gumamit ng wikang 
Filipino, tulad ng mga librong Zsazsa Zaturnnah ni Carlo Vergara, Ang Mundo ni 
Andong Agimat ni Arnold Arre, at Tabi Po ni Mervin Malonzo, ngunit ang mga ito ay 
nananatiling exception to the rule sa industriya. Maliban sa target audienee, 
masasabing ang personal na baekground ng mga manlilikha ay malaking paliwanag 
kung bakit wikang Ingles ang mas ginagamit na wika sa mga eomie book na Pilipino 
ngayon. 

Sa paraan ng pagkukwento, makikita rin na malaki ang pagkakaiba ng komiks at ng 
mga makabagong eomie book, dala ng kaibahan ng mambabasa at ng kaibahan ng 

tormat na ginagamit. Ang mga komiks ay 
madalas na anthology format na 
naglalaman ng maraming serye sa isang 
isyu. Ang isang kabanata ng isang serye 
sa komiks ay mga 5 pahina lamang ang 
haba kada isyu (Lent 2009). Ang mga 
makabagong eomie book na Pilipino 
naman ay hindi gaanong nalilimitahan ng 
dami ng pahina. Halimbawa, ang Halina 
Pilipina ni Arnold Arre ay isang nobela na 
200 pahina ang haba. Dahil sa kaibahan 
ng format, ang mga makabagong eomie 
book na Pilipino ay mas may kalayaan na 
gumamit ng iba't ibang paraan ng visual 
storytelling, tulad ng mga panel na 
walang salita, mga splash page 5 , mga 
experimental na panel layout, atbp. 

Noong Golden Age ng Komiks, 
nagkaroon ng masasabing distinktibong 
istilong Pilipino sa pagguhit sa komiks. 

Ito ay makikita sa mga gawa ng mga 

4 Halimbawa nito ay ang mga 2016 na publikasyon na After Eden ni Arnold Arre na nakapresyo nang 
P500 at ang Zsazsa Zaturnnah sa Kalakhang Maynila Blg. 2 ni Visconde Carlo Vergara na nakapreyo 
nang P200. 

5 Ang splash page ay isa o dalawang buong pahina na naglalaman lamang ng isang panel. Madalas ay 
ginagamit ito upang magbigay ng kakaibang atensyon sa isang partikular na eksena. 



Figure 7 Isang halimbawa ng distinktibong istilong 
Pilipino sa pagguhit sa komiks, mula sa seryeng El 
Indio ni Francisco Coching. 


















maestrong tulad nina Francisco Coching, Nestor Redondo at Altredo Aleala (Figure 
7). Madetalye at elegante, ang istilong ito ay nakapukaw ng pansin ng mga publisher 
ng Ameriean eomie book, kaya noong dekada '70 ay naging regular sa ilang eomie 
book na Amerikano ang mga Pilipinong ilustrador tulad nina Aleala, Redondo at 
Tony de Zuniga. Sa pagbaba ng kalidad ng komiks pagkatapos ng dekada '60, unti- 
unti ring nawala ang distinktibong istilong Pilipino na ito, bagaman may ilang mga 
ilustrador tulad ni Steve Gan na nagpatuloy ng tradisyon. 

Ang pagguhit sa mga makabagong eomie book na Pilipino ay hindi pa nagkakaroon 
ng distinktibong istilo. Malaki ang impluwensiya ng mga superhero eomie book na 
Amerikano sa mga manlilikhang tulad ni Carlo Vergara ng Zsazsa Zaturnnah, na ang 
pagguhit ay kakikitaan ng impluwensiya ni Adam Hughes na naging popular sa 
mga eomie book tulad ng Wonder Woman at Supergirl. Mayroon ding mga 
manlilikhang kakikitaan ng impluwensiya ng Japanese manga, tulad ni Stephen 
Segovia ng Cast, Kajo Baldisimo ng Trese, at Mareo Dimaano ng Angel Aee. At 
mayroon ding mga manlilikha na nakabuo ng distinktibong istilong pangsarili sa 
pamamagitan ng tusion ng iba't ibang istilo. Kasama sa grupong ito si Arnold Arre 
ng The Mythology Class, na ang istilo ay kakikitaan ng mga elemento ng Japanese 
anime at ng mga Europeanong ilustrador tulad ni Moebius, at si Gerry Alanguilan 
ng Elmer na ang istilo ay naimpluwensiyahan naman ng komiks, partikular ni 
Altredo Aleala, at ng mga Amerikanong ilustrador tulad ni Bernie Wrightson. 

Pagdating sa tema, ang mga kwento sa komiks ay masasabing paghahalo ng 
romansa at realismo (Reyes 1985), na madalas ay nakaugat sa halong pang-araw- 
araw na karanasan at mga mitong pinaniniwalaan ng masang Pilipino. Sabi ni 
Soledad Reyes (1985:52), "the komiks is truly a meehanism for eseape, but is an 
eseape whieh eventually returns the reader baek to reality." Ang mga kwento sa 
komiks ay kadalasang umiinog sa tunggalian ng mabuti at masama, ng mga 
mapangmataas at mga inaapi. Madalas rin ay pumapasok ang elemento ng pag-ibig. 
Kahit na may mga elemento ng pantasiya, nakaugat pa rin ang mga kwentong 
komiks sa mga reyalidad na pamilyar at nauunawaan ng masang mambabasa. 

Aniya uli ni Reyes (1985:52), "in its own imaginative reeonstruetion of the world, the 
komiks partakes of both the realistie and romantie modes, deftly oseillating between 
these two modes in order to help the reading publie make sense of their lives." 

Sa mga susunod na bahagi ng papel, susuriin ko kung ano naman ang mga temang 
naging tanyag sa mga makabagong eomie book na Pilipino. May mga elementong 
Pinoy ba na makikita sa mga tema sa kwento at sa pagkukwento ng mga eomie book 
na ito? Anong karanasan o aspeto ng buhay Pilipino ang sinasalamin sa mga 
makabagong eomie book na Pilipino? Ano ang posibleng paliwanag kung bakit 
naging tanyag ang mga temang ito? 



PAGSILIP SA HABITUS NG MIDDLE CLASS NA PILIPINO SA MGA 
KATHA NI ARNOLD ARRE 


"In 1999, the new Pinoy eomies industry of self-publishers was just 5 years old. All ofus 
ereators were still honing our skills, learning the craft, eoming out with eomie books that we 
thought were good. Then Arnold Arre released The Mythology Class and it was like a 
gigantie leap forward, and showed us all the true meaning ofgood." 

- Gerry Alanguilan, panimulang-salita para sa 2 nd edition ng The Mythology Class 


Ang manlilikha 


Si Arnold Arre (Figure 8) ay isang martial law baby. 
Pinanganak noong 1971, lumaki siya sa isang middle-elass na 
pamilyang nakatira sa Cainta na ipinapasyal siya sa The Quad 
sa Makati kapag manonood ng sine (Arre 2015a). Nagsimula 
ang pagkahilig niya sa mga eomie book noong siya ay anim 
na taong gulang nang mabasa niya ang isang isyu ng The 
ineredible Hulk with Doe Samson na nasa koleksyon ng eomie 
book ng kanyang kuya (Arre 2002). Tulad ng maraming 
lalakeng batang middle-elass na taga-Metro Manila noong 
Figure 8 Si Amoid Arre. dekada '70, lumaki si Arnold sa Voltes V, Mazinger Z, at Star 

Wars (Arre 2015a; Arre 2008). 

Si Arnold ay nagtapos ng B.A. Visual Communication sa UP Diliman College of Fine 
Arts noong 1994. Kasama siya sa mga manlilikhang bumuo ng Alamat Comics, kung 
saan siya ang naging ilustrador ng seryeng Bateh 72 na sinulat ni Budjette Tan. 
Pagkatapos ng dalawang taong pagtatrabaho sa industriya ng advertising, na 
napagtanto niyang hindi naman niya talaga gusto (Arre 2015a), sumugal si Arnold 
na lumipat sa karerang mahal niya - ang paggawa ng sarili niyang mga eomie book. 
Noong 1999, lumabas ang unang produkto ng desisyon na iyon, ang The Mythology 
Class. Isa itong watershed moment sa kasaysayan ng eomie book na Pilipino. Ang 
mataas na kalidad nito ang nagtulak sa Manila Critics Circle na gumawa ng 
kategoryang Comic Books/Graphie Literature sa kanilang taunang National Book 
Awards, kung saan ang The Mythology Class ang unang nakatanggap ng parangal 
noong taong 2000. 

Sunod na inilabas ni Arnold noong taong 2000 ang Trip to Tagaytay, isang maiksing 
kwentong seienee tietion tungkol sa isang dystopian na Pilipinas. Ang kathang ito 
ang nagbigay kay Arnold ng kanyang ikalawang National Book Award noong 2001. 




Noong 2002, inilabas naman ni Arnold ang After Eden, isang nobela ng kwentong 
pag-ibig. Ang After Eden ay inilathala ng Adarna House, na noo'y naglunsad ng 
sarili nilang linya ng mga eomie book, ang Anino Comics. Dahil sa koneksyon sa 
Adarna House, ang After Eden ang naging unang graphie novel na Pilipino na 
nagkaroon ng malawakang distribusyon sa mga bookstore sa Pilipinas. 

Noong 2004, si Arnold ang naging ilustrador ng panibagong paglulunsad ng isang 
likha ni Mars Ravelo, ang Lastikman. Dito nagsimula ang kanyang kolaborasyon kay 
Gerry Alanguilan na siyang sumulat ng kwento ng naturang eomie book. Ang 
kanilang pagtatambal ay magbubunga pa ng dalawang proyekto, ang Darna Lives! 
noong 2011 at ang nobelang Rodski Patotski: Ang Dalagang Baby noong 2014. 

Noong 2006, inilabas ni Arnold ang kanyang unang likha na isinulat sa wikang 
Filipino, ang Ang Mundo ni Andong Agimat. Ito ang kanyang pagpupugay sa mga 
Pinoy aetion film ng dekada '70 at '80. Dito rin natapos ang kanyang partnership sa 
Adarna House bilang publisher. Ang mga susunod niyang nobela ay inalathala ng 
Nautilus Comics, na pagmamay-ari ni Jamie Bautista na isa ring manunulat ng mga 
eomie book 6 . 

Noong 2008 naman ay inilabas ni Arnold ang kanyang pinakapersonal na libro, ang 
Martial Law Babies. Sa librong ito, iniwan ni Arnold ang mundo ng pantasya at sa 
halip ay nagkwento ng isang makatotohanang depiksyon ng buhay ng mga tulad 
niyang Martial Law Baby. Pagkatapos ng napakapersonal na pagkukwento ni 
Arnold sa Martial Law Babies, mahigit pitong taon bago siya nakapaglabas muli ng 
bagong eomie book na siya ang nagsulat. 

Pagkatapos ng Martial Law Babies, lumubog si Arnold sa mundo ng animation. Kahit 
walang pormal na pag-aaral o pagsasanay, naging mahusay siyang animator at 
umani ng maraming parangal. Ang kanyang maiksing animated film na Andong 
Agimat: Kanya ang Kalye ay nanalo ng Best Animation at Speeial Jury Prize sa 7 th 
Animahenasyon Philippine Animation Festival noong 2013. Sa Festival na ito ay 
naipanalo rin niya ang Best Musie Video para sa kantang Kaninong Anino, at ang Best 
Sereenplay para naman sa kanyang maiksing animated film na Milkyboy. Ang 
Milkyboy ay nanalo rin ng l st Prize sa Animation eategory sa 25 th CCP Alternative 
Film and Video Awards. 

Noong 2014, natanggap ni Arnold ang sa ngayon ay pinakamataas na parangal para 
sa kanyang mga likhang animation nang maipanalo niya ang Grand Prize sa 8* 


6 Si Arnold ay naging ilustrador ng ilang eomie book na sinulat ni Jamie, partikular ang seryeng 
Private Iris at ilang isyu ng seryeng Cast. 



Animahenasyon Philippine Animation Festival para sa kolaborasyon kay Emil 
Flores na Laban ng Lahi. 

Noong 2014, nagbalik si Arnold sa industriya ng eomie book sa kolaborasyon niya 
kay Gerry Alanguilan na Rodski Patotski: Ang Dalagang Baby, na siyang nagbigay kay 
Arnold ng kanyang ikatlong National Book Award. Ito ang simula ng sunod-sunod 
na muling paglabas ng kanyang mga likhang eomie book. Noong 2015, inilabas ni 
Arnold ang Halina Filipina, isang nobela tungkol sa isang Filipina-American na 
pumunta sa Pilipinas at tinuklas kanyang pagka-Pilipino. Ngayong 2016, inilabas 
ang revised edition ng kanyang nobelang After Eden. Nakatakda ring lumabas ang 
Busilak, ang pagbabalik ni Arnold sa kathang pantasiya, kung saan pagsasamahin 
niya ang mga elemento ng mitolohiyang Pilipino at ang kanyang mga politikal na 
pananaw sa Martial Law. 

Maliban sa mga likha na eomie book at animation, si Arnold ay kilala ring graphie 
designer. Ang ilan sa kanyang mga popular na graphie design ay ang mga cover sa 
mga greatest hits eolleetion album ng Sony BMG para sa mga musikerong Pinoy na 
sumikat noong dekada '90, tulad ng Eraserheads, WoHgang at Razorback. 

Si Arnold ay kasal sa kanyang minamahal na si Cynthia Bauzon, na isa ring graphie 
designer at kapwa alumnus ng UP College of Fine Arts. Hayag na naka-dedieate ang 
lahat ng mga katha ni Arnold kay Cynthia. Sila ay kasalukuyang nakatira sa Quezon 
City kasama ang kanilang alagang pusa. 

The Mythology Class 


Ang The Mythology Class (Figure 9) ay tungkol sa isang 
grupo ng mga estudyante mula UP Diliman na nag- 
enroll sa isang misteryosong mythology elass. Lingid 
sa kanilang kaalaman, ang klaseng ito ay isang 
mahiwagang misyon upang hulihin ang mga 
enkantong nakawala sa mundo ng mga tao. Ang mga 
estudyante ng mythology elass ay ginagabayan ng mga 
time-traveler mula sa Pilipinas ng nakaraan na inakala 
ng marami na mga bida lamang sa alamat at 
mitolohiya. Ang serye ay sumubaybay sa mga 
karanasan ng mythology elass sa paghuli ng mga 
kapre, tikbalang, tiyanak, manananggal at iba pang 
enkanto, at sa pakikipaglaban nila sa mga aswang na 
balak maghasik ng lagim sa mundo ng mga tao. 

Figure 9 Ang cover ng 2014 edition 
ng The Mythology Class. 








Pagmimina ng mitolohiyang Pilipino 


Ang elementong Pilipinong pinakahayag sa The Mythology Class ay ang paggamit ng 
lokal na mitolohiya. Maliban sa mga kapre, aswang, tikbalang, nuno, siyokoy, 
diwata at iba pang mitolohikal na nilalang, ginamit rin ni Arnold ang ilang mga 
bayani mula sa mitolohiya at kasaysayan tulad nina Lam-Ang, Sulayman, Bantugan 
at Kubin. Ang paggamit ng mitolohiyang Pilipino sa eomie book na Pilipino ay 
matagal nang ginagawa bago pa ang The Mythology Class. Ang pagkakaiba sa eomie 
book na ito ay ang vision ni Arre, ayon nga sa pagsusuri ni Paolo Manalo (2000): 

This pietorial narrative shows that people like Arnold Arre read (and aetually 
do their homework)... No one has assessed Arre's strongest point in the series: 
his vision. To draw from folklore and the epies of the past is no assuranee of a 
Filipino pieee, good or bad. This has been done, and has been done terribly. 
The risks lie in Arre's integration of this material with the present generation. 
Only a few people ean pull this off.. .one must have that vision of wonder and 
openness for the other world, the forgotten past. This is how to survive in Arre's 
world. This is the vision in The Mythology Class. 

Ang paggamit ni Arnold ng mitolohiyang Pilipino ay masasabing parte ng isang 
movement sa loeal art seene noong dekada '90 na gumawa ng mga orihinal na lika 
na may distinktibong kakanyahang Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng mga 
elementong nakabase sa pang-araw-araw na karanasan, sa kasaysayan, sa 
katutubong tradisyon o kaya ay sa mitolohiyang Pilipino. Sa mga eomie book, 
halimbawa, inilabas noong 1998 ni Whilee Portaeio, isang manlilikhang Pilipinong 
tanyag sa Amerika, ang Stone: The Awakening, ang kauna-unahang eomie book na 
Amerikano na nagtanghal ng kwentong gumamit ng mga elemento mula sa 
mitolohiyang Pilipino. Sa ibang larangan ng sining naman, nariyan ang 1991 roek 
musieal na Manhid ng UP Tropa kung saan gumamit ng mga lokal na superhero na 
nakabase sa mitolohiyang Pilipino, tulad nina Bantugan, Alunsina at Urduja, upang 
gawing analohiya sa pakikipagtunggali sa kamanhiran ng lipunan pagdating sa 
usapin ng US bases (Manalo 2000). Ang talagang exemplar ng movement ay ang 
mga musikerong Pinoy, na nagkaroon ng panibagong sigla noong dekadang '90 
dulot ng pagsikat ng mga bandang tulad ng Eraserheads, Wolfgang, Razorback, 
Yano, The Youth, Rivermaya at marami pang iba na nagsubok na gumawa ng 
musikang may istilong distinktibo sa mga banyagang musikero at nangungusap sa 
Pilipinong nakikinig dahil sa paggamit ng mga lokal na karanasan at sentimiyento. 
Makikita ang impluwensiya ng eksenang pangmusikang ito kay Arnold sa kanyang 
madalas na pagpapatungkol dito sa kanyang mga likha. 



Maliban sa impluwensiya ng milieu noong dekada '90, 
ang pagkuha ng inspirasyon ni Arnold sa mitolohiyang 
Pilipino ay nag-ugat sa isang personal na karanasan 
noong pagkabata. Isang beses, sa pamamasyal ni 
Arnold sa The Quad sa Makati, siya ay nakakita ng 
isang tansong estatwa na nagngangalang Taming the 
Tikbalang, na nagpapakita ng isang lalakeng nakasakay 
sa likod ng tikbalang habang sinusubukan itong 
paamuin. Ang estatwang ito ang nagpamulat sa batang 
Arnold, na noo'y lubog sa kulturang geek at Voltes V, 
na mayroon naman palang sariling mitolohiya ang 
mga Pilipino (Arre 2015a). Noong nagkaroon ng 
depresyon si Arnold ilang taon pagkatapos ng kolehiyo 
dahil sa kawalang gana sa kanyang karera sa 
advertising, ang masayang alaalang ito ang siyang 
nagdikta kung anong direksyon ang kailangan niyang 
tahakin upang siya'y maging tunay na masaya. Ang 
kauna-unahang pahinang naiguhit ni Arnold para sa 
The Mythology Class ay ang imahe ng tikbalang na si 
Lusyo at ang pangunahing bidang si Nieole (Figure 10), wari bang sinasalamin ang 
kasiyahan ng batang Arnold sa pagkatuklas ng isang mayamang mitolohiya mula sa 
nakaraan. 

Barkada at pamilya 


Lumaki si Arnold sa pagbabasa ng mga eomie 
book na Amerikano, kung saan ang pamilyar na 
organisasyon ng mga bida ay ang superhero 
team tulad ng Avengers, X-Men at Justice 
League. Ngunit imbes na gamitin ang superhero 
team bilang template, si Arnold ay humugot sa 
personal na karanasan at ginamit ang konsepto 
ng barkada sa The Mythology Class (Figure 11). 

Ayon kay Arnold (Arre 2015a), sinalamin ng The 
Mythology Class ang kanyang paghahanap sa 
kasiyahan ng buhay-kolehiyo, kung kaya't ang 
barkada ng mythology elass ay naging 
repleksyon din ng sarili niyang barkada sa UP 
Diliman. Sa tietional na barkada ng The 
Mythology Class makikita ang middle-elass 
baekground ni Arnold, lubog sa kulturang geek 
ng Magie Cards, teknolohiya at sa eksenang pangmusika ng dekada '90. 



Figure 11 Ang barkada sa The Mythology 
Class (Arre 2014). 



Figure 10 Ang pagkikita ni Nieole 
at Lusyo, ang unang pahinang 
naiguhit ni Arnold para sa The 
Mythology Class (Arre 2014). 






















Maliban sa barkada, prominente rin sa The 
Mythology Class ang pamilya. Partikular dito 
ang ugnayan sa pagitan ng pangunahing 
bidang si Nieole at ang kanyang lolo (Figure 
12), na siyang nagkwento kay Nieole ng 
lahat ng kanyang nalalaman sa mitolohiyang 
Pilipino. Sa isang eksena kung saan 
ibinagsak si Nieole sa depensa ng kanyang 
undergraduate thesis na nakabase sa mga 
kwento ng kanyang lolo, makikita ang 
tunggalian sa pagitan ng oral na tradisyon na 
nakabase sa pagpapasa ng mga kwento sa 
loob ng pamilya at ang akademikong 
tradisyon na mas pinapahalagahan ang 
nakasulat na kasaysayan. 

Ang kagandahan ng pango 

Nang una kong basahin ang The Mythology 
Class, agad na nakatawag ng aking pansin 
kung paanong ang mga karakter dito ay 
mukhang Pilipino. Bagaman makikita ang impluwensiyang Europeano at Hapon sa 
istilo ng pagguhit ni Arnold, ang mga tauhan sa kwento ay di maikakailang Pilipino 
sa kanilang anyo. Pangunahin dito ang hindi pag-idealize ni Arnold sa itsura ng 
kanyang mga karakter. Sa mga ilustrasyon ng mga komikerong Pilipino tulad nina 
Francisco Coching, may pagkiling sa pagguhit ng mga bidang artistahin ang itsura. 
Ngunit ang mga bida ng The Mythology Class ay hindi artistahin. Karamihan ay 
pango. Pandak. Hindi balingkinitan ang katawan. Mukhang ordinaryong Pilipinong 
makikita sa araw-araw. Sa kamay ni Arnold, ang ordinaryo ay maganda at ang 
maganda ay hindi kumikiling sa pamantayang Kanluranin (Figure 13). 



Figure 12 Si Nieole at ang kanyang lolo (Arre 
2014). 



Figure 13 Si Nieole, ang bidang hindi artistahin (Arre 2014). 


Pagbibigay-buhay sa Metro Manila 


Sa The Mythology Class, nang nagbalik si Lam-Ang sa kontemporaryong panahon at 
nakita ang kanyang paligid (Figure 14), kanyang nasambit: "Sueh a strange plaee. 






































this. Mueh like the Gods have told me. A 
strange plaee indeed" (Arre 2014). Sa akin 
namang mga mata, ang tumambad ay 
isang pamilyar na lugar. Sa guhit ni 
Arnold, nabuhay ang Metro Manila - 
magulo, matrapik, matao, ngunit may 
kakaibang ganda. Ginamit ni Arnold ang 
mga pamilyar na lugar sa kanyang 
kwento, tulad ng UP Diliman, Krus na 
Ligas, C-5, Ilog Pasig, at Antipolo, na 
siyang nagpatibay pa sa pagka-Pilipino 
ng kathang ito. 

Isang kakatwang desisyon na nagpakita 
ng pagiging yisionary ni Arnold ay nang 
gawin niyang huling lugar ng tunggalian 
sa pagitan ng mga bida at kontrabida ang 
Plaza of the Gods, ang fictional na 
pinakamalaking shopping mall sa Asya 
(Figure 15). Noong dekada '90, 
naramdaman ang pagdami ng mga 
shopping mall sa Metro Manila, at 
mababasa ang komentaryo ni Arnold sa 
nabubuong kulturang mall sa Pilipinas sa 
ilang mga eksena ng libro. Kakatwa na 
napangunahan ni Arnold nang pitong 
taon ang pagbubukas ng SM Mall of Asia. 

Trip to Tagaytay 


Kung sa The Mythology Class ay lumingon 
si Arnold sa Pilipinas ng nakaraan upang 
dalhin sa kasalukuyan, sa Trip to Tagaytay 
naman ay tumingin si Arnold sa Pilipinas 
ng kasalukuyan at dinala ito sa malayong 
hinaharap. Ang Trip to Tagaytay (Figure 
16) ay isang dystopian na kwento ng Pilipinas mula sa punto de bista ng di- 
pinangalanang bidang lalake na sumusulat ng isang love letter sa kanyang 
minamahal na si Hyaneynth na nakatira sa isang Orbital Spaee Station. Sa 
pagkukwento ng bida ay makikita natin kung ano ang kalagayan ng Pilipinas sa 
panahong ito at kung ano ang mga malalaking kaganapan na pinagdaanan ng bansa 
na nagdala rito sa ganung kalagayan. 


Figure 14 Kakaibang lugar ang Metro Manila sa mga 
mata ni Lam-ang (Arre 2014). 



Figure 15 Ang pinakamalaking shopping mall sa 
Asya (Arre 2014). 
















































Bagong luma 




^Tript or> 
TaqaytaV 


■r 

m 

/*T X. 


Figure 16 Ang cover ng Trip to 
Tagaytay. 



tigure 18 Philippine Spaeelines, 
ang pinakamurang biyahe 
papuntang buwan (Arre 2000). 


Sa pagsulat ng dystopian na kwento, ginamit ni Arnold 
ang Pilipinas ng taong 2000 bilang inspirasyon. Ang 
pangulo ng Pilipinas sa kwento ay si Aga Muhlaeh 
(Figure 17), na wari'y sinasalamin ang pagkapangulo 
noong panahong iyon ni Erap na isa ring artista. Ang 
pakikipagkasundo ng gobyerno ng Pilipinas sa United 
Mindanao ay nagpapatungkol naman sa ilang dekada 
nang pakikibaka para sa malayang Bangsamoro ng 
MNLF at MILF. Ang subplot na problema ng pagkalat 
ng sex drug na Libog ay kumuha ng inspirasyon sa 
paglabas ng gamot na Yiagra noong 1998. 



Figure 17 Ayon sa balita sa radyo, si Aga Muhlaeh ang presidente ng 
Pilipinas (Arre 2000). 


Maliban sa mga plot point ng kwento, sa detalye ng 
mga ilustrasyon makikita ang mga elementong 
kumuha ng inspirasyon sa Pilipinas ng taong 2000. 
Nariyan ang nagkalat na mga ads ng mga kilalang 
Pinoy na kumpanya tulad ng PLDT, Sunsilk, Jollibee, 
Tapa King at Goodah. Nariyan rin yung pananalamin 
sa mga kontemporaryong reyalidad, tulad ng 
Philippine Spaeelines, isang spaee ship na may 
biyaheng papuntang buwan (Figure 18), na kumuha ng 
inspirasyon sa Philippine Airlines. 

Ang pinakalitaw na elemento ng kasalukuyan sa 
dystopian vision ni Arnold ay ang matinding di- 
pagkakapantay-pantay ng lipunang Pilipino. Sa 
kanyang mga ilustrasyon ay makikita ang 
kabalintunaan ng isang Pilipinas na kakikitaan ng 
spaee-age teehnology habang napapaligiran ng iba't 
ibang mukha ng kahirapan (Figure 19). 

Ang Trip to Tagaytay ay nagbigay ng pagkakataon kay 
Arnold na muling gumuhit ng mga spaeeship at 
tuturistie teehnology, mga bagay na naging paborito 
niyang iguhit bilang isang batang lumaki sa Star Wars 












































at Japanese robot eartoons (Arre 2015a). Ang pananalamin sa kwento ng hinaharap 
ng mundo ng kasalukuyan ay masasabing dala rin ng atmosphere ng bagong 
milenyo noong isinulat ang kwento. Ani nga ni Arnold (2000), "the year 2000 has 
just began and with the new millennium fever still tloating in my head, I eouldn't 
stop thinking of that overused line: the future is here." 



Isang sulat ng pangungulila 


Ang paggamit ng sulat 
bilang pangunahing 
narrative device ay isang 
elementong nagbigay rin ng 
Pinoy na karakter sa 
kathang ito. Ang 
pagpapadala ng sulat ay 
hindi isang gawaing 
eksklusibo sa mga Pilipino, 
ngunit ang pagsulat ng di- 
pinangalanang bida ng 
kwento kay Hyaeynth, na 
nakatira sa isang malayong 
Orbital Spaee Station, ay 
waring sumasalamin sa 
karanasan ng mga 
Pilipinong nahihiwalay sa 
kanilang mga mahal sa 
buhay na nangibang-bayan. 
Ang tema ng pag-alis ay isa 
sa mga paboritong tema ni Arnold, na muli niyang bibisitahin sa mga kathang 
Martial Law Babies at Halina Filipina. 


Figure 19 Ang magkasamang mukha ng hi-teeh at ng kahirapan (Arre 
2000 ). 


Sinulat ni Arnold ang Trip to Tagaytay noong 
panahong nagbakasyon ang noo'y nobya niyang 
si Oynthia Bauzon sa Europa. Ang kanyang 
pangungulila sa pag-alis ni Oynthia ang naging 
mitsa ng inspirasyon para sa katha. Minsa'y 
naiisip ko nga na ang Trip to Tagaytay ay isang 
mahabang love letter ni Arnold kay Oynthia, lalo 
na sa mga linyang "I miss you, Cyn," at ang di 

makakailang pagkakahawig ni Hyaeynth kay Cynthia sa totoong buhay (Figure 20). 



Figure 20 Si Hyaeynth at si Cynthia. 






























Ang Mundo ni Andong Agimat 



Figure 21 Ang cover ng Ang Mundo 
ni Andong Agimat. 


Ang Ang Mundo ni Andong Agimat (Figure 21) ang 
tangka ni Arnold na lumikha ng kwento ng mga Pinoy 
na superhero. Sa halip na tumingin sa mga 
superherong Amerikano bilang inspirasyon, tulad ng 
ginawa ni Mars Ravelo sa paglikha kay Darna at 
Captain Barbell, si Arnold ay tumingin sa mga 
kinalakhan niyang Pinoy aetion movie na 
pinagbibidahan nina Fernando Poe Jr. at Ramon 
Revilla. Ang Ang Mundo ni Andong Agimat ay tungkol 
kay Ando, isang dating kriminal na binigyan ng 
pagkakataong magbagong-buhay kapalit ng paggamit 
niya ng agimat upang puksain ang mga kampon ng 
kasamaan. Sa kwentong ito, iniimbistigahan ni Ando 
ang misteryosong pagpatay sa mga mambabarang, na 
nakatali sa paglaki ng kulto ni Jun Ereteo. 


Pag-uugat sa mahika, hindi sa siyensiya 


Ang tipikal na superherong Amerikano ay 
nakatali sa siyensiya ang kapangyarihan. 
Halimbawa, nakuha ni Spider-Man ang 
kanyang kapangyarihan mula sa kagat ng isang 
radioactive na gagamba, at si Iron Man naman 
ay gumamit ng mataas na uri ng teknolohiya sa 
kanyang mga armor. Ang mga bida naman sa 
Ang Mundo ni Andong Agimat ay kumuha ng 
kapangyarihan mula sa lumang mahika - 
pinanganak nang may biyayang kapangyarihan, 
may dugong enkanto, o di kaya, tulad ng sa 
kaso ni Ando, ay may misteryosong agimat 
(Figure 22). Ang paggamit ng agimat bilang 
elemento ng kwento ay kumuha ng inspirasyon 
sa mga aetion film ng dekada '70 at '80, 
partikular na ang mga pelikula ni Ramon 
Revilla. Masasabi na ang paggamit ng agimat sa 
kwento ay pagpapatuloy rin ng mahabang 
tradisyon sa komiks, tulad ng mahiwagang bato 
ni Darna at ng barbell ni Captain Barbell. 



Figure 22 Si Ando ay pinoprotektahan ng 
agimat na kontra-armas (Arre 2006). 


Dahil sa pag-uugat ni Arnold sa mga lokal na paniniwala ng agimat at mahika, ang 
mga kapangyarihan ng mga karakter sa Ang Mundo ni Andong Agimat ay ibang-iba 

























sa mga tipikal na superherong Kanluranin. Walang lumilipad o di kaya ay may 
pambihirang lakas na mala-Superman. Kung gagamitin ang jargon ng eomie book, 
ang mga kapangyarihan sa mundo ni Ando ay "street level." Halimbawa, ang 
agimat ni Ando ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon ngunit kontra-armas lamang. 
Si Boy Bato ay may pambihirang lakas, ngunit hanggang sa lebel lamang ng 
pagdurog ng batong pader o kaya ay pagbubuhat ng jeep. Ang mga mambabarang 
naman ay may mga mahikang pamilyar, tulad ng tagabulag, pagpapalit ng anyo, at 
pagpapagaling ng sakit. Ang mga kapangyarihan sa Andong Agimat ay mga 
kapangyarihan na maririnig sa mga kwentong pang-araw-araw na nakaugat sa mga 
tradisyonal na paniniwala. 

Pagpupugay sa Da King 


Ang Ang Mundo ni Andong Agimat ay 
isang pagpupugay sa mga aetion film na 
Pilipino na naging sikat noong dekada '70 
at '80. Ang bidang si Ando ay isang 
brieolage ng iba't ibang Pinoy aetion star 
(Figure 23), partikular na sina Robin 
Padilla, Ramon Revilla at Fernando Poe 
Jr. Isa sa mga kontrabida, si Pedrong 
Pangil, ay magpapaalala sa mga karakter 
na ginampanan ni George Estregan Jr. 
bago siya naging kagalang-galang na 
pulitiko. Ang tenyente ng pulis ay 
nagngangalang Guerrero, na isang 
pagpupugay naman sa karakter na Leon Guerrero ni Lito Lapid sa pelikulang 
Tatlong Baraha. 



Figure 23 Ang Bad Boy at ang Da King ay parehong 
makikita kay Ando (Arre 2006). 



Maliban sa mga karakter, mayroon ring ilang 
pagpupugay si Arnold sa mga partikular na eksena 
sa mga Pinoy aetion film. Ang usapan nina Ando at 
Boy Bato tungkol sa kanilang dating misyon sa 
tulay ng San Juanico ay nagpapatungkol sa sikat na 
eksena ni Dante Varona kung saan tumalon siya sa 
nasabing tulay sa pelikulang Hari ng Stunt. Ang 
eksena naman kung saan hinati ni Ando ang bala sa 
pamamagitan ng pagpapaputok ng baril sa isang 
matalas na espada (Figure 24) ay homage sa isang 
eksena sa pelikulang San Basilio ni Lito Lapid. 


Figure 24 Paano hatiin ang bala, Lito 
Lapid style (Arre 2006). 


Ang karamihan ng pagpupugay sa Ang Mundo ni 
Andong Agimat ay sa Da King na si FPJ. Ang 






































pangalan ni Andong Agimat ay Fernando Asedillo, na kombinasyon ng pangalan ni 
Fernando Poe Jr. at ng kanyang pinasikat na karakter na si Teodoro Asedillo. Ang 
karakter na si Boy Bato naman ay nagpapatungkol sa isa pang sikat na FPJ karakter 
na si Totoy Bato. Ang isa pang karakter na si Lawin ay nagpapatungkol naman sa 
pelikula ni FPJ na Pagbabalik ni Lawin. 

Ang mga aetion film na Pilipino ay nakaimpluwensiya sa pagbuo ng habitus ni 
Arnold, na nahilig sa panonood ng mga lokal na pelikulang action-fantasy tulad ng 
Panday, Kamakalawa at Tonyong Bayawak. Naaalala rin ni Arnold na nag-shoot sa 
kanilang eskwelahan sa Cainta ang isang action-fantasy na serye na Mga Alagad ni 
Kalantiao, na naging patok sa mga bata noong dekada '80 (Arre 2006). 

Pagsilip sa madidilim na sulok ng Maynila 


Sa Ang Mundo ni Andong Agimat ay 
tampok ang madidilim na sulok ng Metro 
Manila. Matao. Madumi. Naglipana ang 
droga. Nagkalat ang mga ilegal na 
gawain tulad ng prostitusyon at bentahan 
ng mga piniratang DVD. Pinaghaharian 
ng mga gang. Kitang kita ang mukha ng 
kahirapan. Sa nobela, Binigyan ng mukha 
ni Arnold ang Metro Manila ng tabloid na 
kaharian ng mga Pinoy aetion star. 


Mas binigyan ng realismo ni Arnold ang 
depiksyong ito ng Metro Manila sa pamamagitan ng pag-uugat ng ilang mga eksena 
sa mga pang-araw-araw na karanasan at sa paghahalintulad sa mga totoong taong 
naging laman ng mga balita. Halimbawa, ang depiksyon ng mga pakikipag-away ni 
Ando ay makatotohanan, parang bugbugan sa mga gang war sa Tondo (Figure 25). 
Nariyan rin ang mga kwestiyonableng paraan ng pagsugpo ng kriminalidad, tulad 
ng pakikipag-ugnayan ng pulis kay Ando upang gumawa ng vigilante work at ang 
paggamit ng torture upang makakuha ng impormasyon. Ang pinakahayag na pag- 
uugat sa tunay na mundo ay ang pagkuha ng inspirasyon ni Arnold sa lider ng kulto 
na si Jun Eeleo para sa 
pangunahing kontrabida ng 
kwento na si Jun Ereteo 
(Figure 26). Ang paggamit 
ng mga pang-araw-araw na 
balita bilang inspirasyon sa 
mga eksena ay nagpatibay 
sa pagka-Pinoy ng katha. 



Figure 26 Si Jun Ereteo.. .o Jun Eeleo? (Arre 2006) 



Figure 25 Upakang kalye (Arre 2006). 

























Martial Law Babies 


Sa Martial Law Babies (Figure 27), iniwan ni Arnold ang 
mundo ng pantasya at pumasok sa mundo ng 
makatotohanang drama. Ang Martial Law Babies ay 
tungkol sa mundo ng bidang si Allan at ang kanyang 
mga kaibigan na kapwa martial law baby. 
Sinubaybayan sa nobela ang kanilang paglaki, mula sa 
pagkabata na babad sa telebisyon, hanggang sa 
pagbibinata at pagdadalaga na hindi alam kung anong 
karanasan ang magbibigay kabuluhan sa kanilang 
henerasyon, hanggang sa pagtanda na markado ng 
mga pangingibang-bayan at paghahanap ng sarili. 

Kathang-isip o talambuhay? 

Sa lahat ng katha ni Arnold, ang Martial Law Babies ang 
hindi na nangangailangang tanungin kung mayroon 
bang elemento ng pagka-Pinoy. Ito ay isang liham ni Arnold sa mga mambabasa sa 
ngalan ng kanyang mga kahenerasyon. Sa kurso ng aking pagbabasa ng libro, di 
miminsang natanong ko sa sarili kung ang binabasa ko ay kathang-isip pa ba o baka 
naman autobiography na. Ang mundo ni Allan ay ang mundo ni Arnold. Ang 
barkada ni Allan ay ang barkada ni Arnold sa The Mythology Class, na sa halip na 
mga aswang at enkanto ay mga problema sa tunay na buhay ang hinaharap. 

Madalas, natitigilan pa rin ako sa kalagitnaan ng pagbabasa ng Martial Law Babies, 
kahit makailang beses ko na itong nabasa. Ang mga suliraning hinaharap ng mga 
karakter ay masyadong pamilyar para sa akin. Ang pagkabagot sa trabahong hindi 
makitaan ng saysay. Ang pagtitiyaga sa mainstream pop eulture na pawang 
mababaw, commercialized at ine-exploit ang masang Pilipino. Ang hayag na elass 
divide na pumapasok sa usapan ng pagkakaibigan at pag-iibigan. Ang wari'y 
kawalan ng pakialam ng maraming tao sa usaping panlipunan. Kung tutuusin, isa 
rin akong martial law baby. Pinanganak ako noong 1979, at bagaman mas bata ako 
nang halos isang dekada kay Arnold, nauunawaan ko ang kanyang pinanggalingan. 

Sa kwento nina Allan, ang pangunahing problema ng kanyang henerasyon ay ang 
kawalan ng ideya kung ano ang lugar nila sa lipunan. Hindi malinaw kung ano ang 
kanilang ipaglalaban o kinakalaban. Ang thought-provoking proposition na ito ay 
makikita sa sumusunod na eksena (Figure 28): 



Figure 27 Ang cover ng Martial Law 
Babies. 








Figure 28 Ang henerasyong hindi alam kung ano lugar nila sa lipunan 
(Arre 2008). 


"Of living, loving and leaying" 

Sa lahat ng mga suliranin ng mga martial law baby na itinanghal ni Arnold, 
pinakamatingkad ang pangingibang-bayan. Halos kalahati ng mga karakter sa 
nobela ay nagsipag-alis, at masasabing ang buong kwento ay umiinog sa 
pagtatanong ng pangunahing karakter na si Allan kung bakit siya naiiwan pa sa 
Pilipinas. Tulad ni Allan, marami rin sa mga kontemporaryo ni Arnold ang 
nagsipag-alis na. Sa 2006 survey ng mga OFWs, ang age group na kinabibilangan ni 
Arnold (30-34) ang may pangalawang pinakamaraming deployment sa ibang bansa 
(Philippine Statisties Authority 2008). 

Sabi sa likod na pabalat ng libro, "where are you going, Martial Law Babies?" 
Umikot ang nobela sa tanong na ito, at ang kawalan ng malinaw na kasagutan sa 
pagtatapos ng kwento ang siyang kabalintunaang sagot ni Allan (o ni Arnold? hindi 
ko na alam) sa ngalan ng kanyang henerasyon. 

Sa aspetong ito ng kwento ay makikita ang pagiging middle elass ni Arnold. Ang 
mga karakter sa nobela ay nangibang-bansa hindi dahil napilitan sila dala ng 
kanilang eeonomie status. Sa halip, ito ay dala ng paghahanap nila ng kanilang lugar 
sa mundo na hindi nila makita sa kanilang buhay sa Pilipinas. Nasasalamin ito sa 
sumusunod na pag-uusap ng karakter na si Allan at Rebeeea (Figure 29): 
























Figure 29 Ang henerasyong hindi alam kung saan pupunta (Arre 2008). 


Halina Pilipina 



Matagal bago nasundan muli ni Arnold ng isang 
nasulat na nobela ang Martial Law Babies. Pagkatapos 
ng pitong taon, lumabas noong 2015 ang Halina Pilipina 
(Figure 30). Ang Halina Bilipina ay hindi isang bagong 
katha ni Arnold. Ito ay isinulat na niya at iginuhit 
noong 2002 (Arre 2015b), ngunit isinantabi muna 
sapagkat kalalabas lamang niya noon ng After Eden na 
isa ring nobela tungkol sa pag-ibig. Nang balikan niya 
ang nobela pagkatapos ng mahigit isang dekada, ito ay 
binasa na niya bilang isang mas matandang Arnold, 
kung kaya't maraming aspeto ang kanyang pinalitan 
bago ito nailathala. 


Figure 30 Ang cover ng Halina 
Filipina. 


Ang Halina Filipina ay tungkol kay Halina Mitehell, 
isang Fil-Am na laki sa New York na pumuntang 
Pilipinas upang makilala ang pamilya ng kanyang 
nanay. Sa isang shopping mall ay nakilala niya si Cris, 


isang naghihirap na manunulat na nagsilbing gabay ni Halina sa pagtuklas ng 
kulturang Pilipino. Ang nobela ay uminog sa kanilang mga pagkakasundo at 
pagkakaiba ng pananaw sa iba't ibang aspeto ng pagka-Pilipino. 





















Thinking like a trayeler 


Tulad ng nabanggit na kanina sa ibang mga nobela, isa sa mahusay na aspeto sa mga 
likha ni Arnold ay ang pagpapakita ng malalim na pagkakakilala sa buhay sa 
Pilipinas. Sa kaso ng Halina Filipina, nakuha ni Arnold ang mga karanasang pamilyar 
sa atin, tulad ng pagbibiyahe sa kalagitnaan ng trapik sa Metro Manila, ang 
pagkaipit sa baha, ang panonood ng game show (na sa kasong ito ay nakabatay sa 
Wowowin, hindi sa Eat Bulaga), at ang pagkaligaw sa shopping mall. Ang pagiging 
pamilyar ay naipapakita ni Arnold sa mga maliliit na detalye (Figure 31), sa mga 
baekground na eksena na di tumatawag ng atensyon at sa halip ay nag-iimbita ng 
pagmumuni-muni lalo na sa ikalawa at ikatlong pagbasa ng obra. 



Figure 31 Ang tunog ng pang-araw-araw na buhay ni Cris (Arre 2015). 


Sabi ni Jamie Bautista sa panimulang-salita ng libro, ang mga detalyeng ito ay 
lumalabas dahil si Arnold ay nag-iisip na parang isang manlalakbay - matalas ang 
mata at tenga sa detalye dahil ang ginagalawang mundo ay tila ba laging bago. 

Ang pagtutunggali sa pagitan ng tagalabas at tagaloob 

Ang pag-iisip ni Arnold na para bang isang siyang manlalakbay kahit na siya ay 
nakalubog sa pang-araw-araw na buhay ng Pilipinas ay lumalabas sa tunggalian ng 
pananaw sa pagitan ng karakter na si Halina at si Cris. Si Halina ay nagbibigay- 
boses sa pananaw ng isang taga-labas na puno ng sense of wonder at excitement, 
kung kaya't ang pagdiskubre ng mga aspeto ng buhay sa Pilipinas ay kinakikitaan 
niya ng kakaibang kagandahan. Sa mata ni Halina, may eharm ang Pilipinas, kahit 
ang mabigat na trapik, ang tila napaglipasan na ng panahon na jeepney (Figure 32), 
at ang mga game show sa telebisyon. Si Cris naman ang nagbibigay-boses sa 
pananaw ng isang taga-loob na may Third-World Blues. Jaded. Cynical. Lugmok si 
Cris sa mga problema sa buhay sa Pilipinas kung kaya't halos ang nakikita na 
lamang niya sa buhay sa Pilipinas ay ang mga negatibong aspeto. 



























Sa tunggaliang ito 
makikita ang 
paggamit ng 
dikhotomiya ng 
tagaloob at tagalabas 
bilang narrative 
device. Ilang beses sa 
kwento ay pinakita 
ni Arnold na 




Figure 32 Sa mata ni Halina, ang jeepney ay maganda (Arre 2015). 


sinubukang maliitin 
ng tagaloob ang 
pananaw ni Halina 
sa pamamagitan ng 
pagbibigay-diin na si 
Halina ay isang 
tagalabas. Isang 
matinding eksena ay 
ang pagtatalo nina 

Cris at Halina tungkol sa paglabas ni Halina sa isang game show, isang desisyon na 
di matanggap ni Cris na magagawa ng kanyang idealized na bersyon ni Halina 

(Figure 33). Lumabas rin 
ang pangmamaliit ng 
tagaloob sa tagalabas sa 
isang enkwentro sa pagitan 
ni Halina at ng isang 
matapobreng eustomer sa 
isang coffee shop, na 
kinwestiyon ang kanyang 
pagiging Pilipino (Figure 
34). 



Figure 33 Ang pangmamaliit ng tagaloob na si Cris sa tagalabas na si 
Halina (Arre 2015). 


Tulad ng karamihan ng 
mga katha ni Arnold, ang 
inspirasyon sa Halina 
Filipina ay isang pangyayari 
sa totoong buhay. Tulad ni 
Cris, si Arnold ay minsan 
nang tinamaan ng Third 
World Blues. Nag-iba ang 
kanyang pananaw noong 
2002 (Arre 2015b): 
















































In 2002, I finally got to meet some eousins who were living in the States. It's 
funny, beeause there are some things that we, like for me, hate about the 
eountry. Maybe baek then I was going through some things. But for them, 
having lived in the States, they love it. I hated traffic, for them, "Oh this is 
exciting, we're riding a bus, a jeepney." And then I began to ask questions: 
Who's more patriotie? People living here, or people living there? Most of my 
eousins, they really love everything that's pinoy, even though they're living (in 
the U.S.). Is it external? If you're thousands of miles away from your home 
eountry, is that when you miss it and beeome patriotie? Those were the 
questions that kept bugging me, and I thought, I might as well write something 
about it. 


Ang kulturang Pilipino sa mata ni Arnold 
Arre 

".. .Arnold's stories don't just mimie and 
reereate Philippine eulture and soeiety. His 
stories eomment on them and subtly try to 
reshape them into something better.. .He takes 
them and crafts them into a narratme 
experience that enthralls us with seemingly 
little effort, like an artist transforming street 
junk into multi-million dollar seulptures." 

- Jamie Bautista, sa panimulang-salita sa 
Halina Pilipina 

Sa maiksing review na ito ng mga katha 
ni Arnold Arre 7 , aking ipinakita ang 
pagtatanghal ni Arnold ng maraming 
aspeto ng buhay at kulturang Pilipino mula sa punto de bista ng isang martial law 
baby na miyembro ng middle elass. Higit sa iba pang manlilikha ng eomie book na 
Pilipino, si Arnold y hindi nangiming gamitin ang mga personal na karanasan at 
pananaw bilang inspirasyon sa lahat ng kanyang mga katha. Ang pagbabasa ng 
Martial Law Babies, na tila mas malapit sa talambuhay kaysa kathang-isip, ay 
magbibigay sa mambabasa ng ideya ng field na humubog sa habitus (Bourdieu and 
Wacquant 1992) ni Arnold, na siyang pinagmumulan ng imahinasyong nagbibigay- 
buhay sa kanyang kwento ng mga Pilipino sa kontemporaryong panahon. 



7 Aking sadyang hindi isinama ang nobelang After Eden dahil ito ay may dalawang bersyon, ang 
orihinal noong 2002 at ang 2016 na edisyon na nirebisa ng isang "matured" na Arnold. Ang 
pagkakaiba ng dalawang bersyon ay magbibigay ng magkaibang interpretasyon sa katha, kaya ito ay 
hindi ko na isinama. 




























Magkakaroon kaya ng pagkakataon si Arnold na gawin ang kanyang mga obra 
kung hindi nagkaroon ng istruktural na pagbabago ang industriya ng eomie book sa 
Pilipinas? Sa tingin ko, malabo. Ang pagbabago ng industriya mula sa pangmasang 
komiks papunta sa independent self-publishing ay nagpahina ng eommereial ethos 
sa produksyon ng eomie book, na siya namang nagbigay ng kalayaan kay Arnold na 
maglabas ng mga kwentong personal at hindi nakatuon sa paglikha ng mga 
kwentong nakatakdang maging sunod na pelikula, serye sa telebisyon o kaya naman 
ay drama sa radyo. 

Karamihan sa mga akda ni Arnold ay hindi sumusunod sa mga panuntunang 
pangkomersyo. Halimbawa, ang mga indibidwal na isyu sa seryeng The Mythology 
Class ay hindi pantay-pantay ang haba, mula 60 hanggang 90 na pahina bawat isa. 

Ito ay hindi umaayon sa panuntunang pangkomersyo na standardization ng mga 
produkto. Karamihan rin ng mga katha ni Arnold ay nobelang tapusan na mahaba. 
Halimbawa, ang Martial Law Babies ay 285 na pahina ang haba. Isang malaking sugal 
para sa isang eommereial publisher na maglabas ng ganung klaseng produkto sa 
isang maliit na merkadong di lamang nakikipagkompetisyon sa ibang mga lokal na 
eomie book kundi pati rin sa mga foreign eomie book na mas mataas ang produetion 
values at mas pamilyar sa mga mambabasa ang mga karakter at ang nilalaman. Sa 
katunayan, ang pagtatapos ng relasyon ng Adarna House at ni Arnold ay dala ng di 
pagsugal ng Adarna House sa obrang Martial Law Babies. Ayon sa kasalukuyang 
publisher ni Arnold na si Jamie Bautista (Baet-Zamar 2014): 

Adarna passed on publishing Arnold Arre's Martial Law Babies, as they felt 
the subject matter whieh was slice-of-life, realistie and grounded eouldn't be 
sold to the eomie market. That's why I deeided to publish Martial Law Babies 
for Arnold myself at my own expense. We need more eomies in more genres 
that are marketed in more ways, to expand the eomie audienee by finding 
readers who want different types of stories or eontent. When publishers start 
seeing that there is a market for eomies other than the existing one, then they'll 
be more willing to take the risk. It's going to be with ereators, who ean now 
take on the role of self-publisher more easily and who ean survive with a mueh 
smaller market. Comics is going to grow with many, many small self- 
publishing ereators eatering to many small, specialized markets. (Baet-Zamar 
2014) 

Kinailangan pa na isang kapwa eomie book enthusiast na si Jamie Bautista ang 
sumugal at maglabas ng sariling pera upang maisakatuparan ni Arnold ang 
kanyang artistie vision sa kanyang mga katha. Si Arnold din mismo ay 
kinakailangang humanap ng pagkakakitaan sa ibang industriya upang mapondohan 
ang sarili niyang mga likha, kung kaya't siya ay rumaraket pa rin bilang isang 
independent graphie designer (Arre 2015a). 



Ang pagtindig para sa artistie integrity ng mga likha ay hindi mapaninindigan ni 
Arnold kung nanatiling dominante ang eommereial ethos na namayani sa huling 
dalawang dekada ng industriya ng komiks. Dahil sa pagbabago ng ethos sa 
industriya dala ng independent self-publishing, nabigyan ng puwang si Arnold na 
maglabas ng mga kathang itinutulak ang kanyang adbokasiyang gumawa ng mga 
kwento tungkol sa ating mga Pilipino. Dahil sa pagbabago ng industriya ng eomie 
book na Pilipino, napaninindigan ni Arnold Arre ang kanyang ginagawa. 

Why promote us? Why promote our eulture? Well, who else is gonna do it for 

us? Nobody. (Arre 2015a) 



ANG PATULOY NA PAGMIMINA AT PAGPAPAYAMAN NG 
MITOLOHIYANG PILIPINO: ANG MUNDO NG TRESE 


"Our imaginary beings, from the tikbalang to the aswang, have always had just a slightly 
sinister side to them. The Filipino has had a long, impressioe tradition in telling seary stories, 
from our tarot-eard reading lolas, who implanted in us the possibility that there are things 
unseen and imdiseooered eoerywhere, to the original Shake, Rattle and Roll, whieh was the 
first, good example oftaking the ereatures of Philippine folklore and lower mythology and 
transplanting them into a modern form and into a eurrent timeframe. Trese is the prefect 
eoolution ofthat metamorphosis." 

- Ruel S. De Vera, panimulang-salita, Trese: Last Seen After Midnight 


Sa The Mythology Class, ipinakita ni Arnold Arre ang 
posibilidad ng pagsasama ng mga elemento ng 
mitolohiyang Pilipino at ng sensibilidad ng 
kontemporaryong panahon. Maraming eomie book na 
Pilipino ang sumunod sa yapak ng The Mythology Class. 
Isa na rito ang seryeng Trese ni Budjette Tan at Kajo 
Baldisimo (Figure 35). Pagkatapos ng anim na libro at 
may padating nang pampito ngayong 2016, 
masasabing ang Trese ang pinakamatagumpay sa mga 
makabagong eomie book na Pilipino pagdating sa 
bentahan. Napatunayan ng Trese na may sapat na sigla 
ang kasalukuyang merkado ng eomie book sa Pilipinas 
upang sumuporta ng isang nagpapatuloy na serye. 

Bagaman matagal na akong tagatangkilik ng eomie 
book na Pilipino, nahuli ako sa pagtuklas ng Trese, na 
nasa ikatlong libro na nang aking unang subukan 
noong 2009. Nakatutok kasi ako noon sa mga katha ng mga manlilikhang 
sinusubaybayan ko - sina Arnold Arre, Carlo Vergara at Gerry Alanguilan. Si 
Budjette Tan, bagaman isa sa mga orihinal na manlilikha ng Alamat Comics, ay wala 
sa aking radar dahil panaka-naka lamang ang kanyang nailalabas na mga kwento 
noon. Napukaw ng Trese ang aking interes nang mapansin kong may tatlong libro 
na ng serye ang nailabas. Naisip ko, ano ba itong Trese na nakasiksik sa hanay ng 



BOOK of MURC 

)ERS 

H 

V 


Figure 35 Ang cover ng Trese: Book 
o/Murders, ang unang hardbound 
eolleetion ng serye. 









mga libro ni Bob Ong 8 ? Buti na lang nagpadala ako at kalauna'y nadiskubre ko kung 
bakit marami ang nahuhumaling sa pagbabasa tungkol sa mundo ng Trese. 

Ang Trese ay isang serye tungkol kay Alexandra Trese, isang may-ari ng bar sa 
Malate na madalas na kinukuhang eksperto ng mga pulis sa mga kasong may 
kinalaman sa kababalaghan. Kasama ang kanyang mga bodyguard na tinatawag na 
Kambal, tinutulungan ni Trese ang mga pulis sa paglutas ng mga kasong may 
elementong kababalaghan bilang parte ng kanyang misyon na panatiliin ang 
katahimikan sa pagitan ng mga tao at ng mga enkanto sa Metro Manila. Ang serye 
ay nasa genreng erime proeedural, tulad ng mga banyagang palabas sa telebisyon na 
CSI at NCIS, na hinaluan ng mga elemento ng kababalaghan at mitolohiyang 
Pilipino. 

Tulad ng karamihan ng mga self-published na eomie book, unang lumabas ang Trese 
noong 2005 bilang isang mini-eomie na pina-xerox lang. Maganda ang naging 
pagtanggap nito sa mga eomie book convention kung saan madalas nauubos agad 
ang mga kopyang ibinebenta. Ang mga kabanata nito ay inupload ni Budjette sa 
internet, na siyang nagpasikat pa lalo sa serye. Nakuha ng Trese ang interes ng 
publisher na Visprint ine., na siyang sumugal upang ilathala ito at ibenta sa mga 
bookstore. Nagbunga ang sugal ng Visprint dahil pumatok ang Trese sa merkado. 

Episodie ang pagkakasulat sa serye, kung saan ang isang kabanata ay nakatutok sa 
isang kaso. Sa ngayon ay may anim na libro nang nailabas sa serye. Ang unang 
tatlong libro ay ang "murder" series: Trese: Murder on Balete Drive, Trese: Unreported 
Murders, at ang Trese: Mass Murders, na naglalaman ng unang labintatlong kabanata 
ng serye. Ang ikaapat hanggang ikaanim na libro naman ay ang "midnight" series: 
Trese: Last Seen After Midnight, Trese: Midnight Tribunal, at Trese: High Tide at 
Midnight, na siya namang naglalaman ng sunod na labintatlong kabinata. 

Nagkaroon ng hardcover eompilation ang unang tatlong libro, ang Trese: Book of 
Murders, na sa ngayon ay ang tanging eomie book na Pilipino na nailathala sa 
mamahalin na hardcover format. 

Maliban sa pagiging matagumpay sa merkado, ang Trese ay kinilala rin ng mga 
kritiko para sa kahusayan ng sining nito. Ang Trese: Mass Murders, Trese: Last Seen 
After Midnight at Trese: Midnight Tribunal ay kapwa nagawaran ng mga National 
Book Award para sa kategoryang Graphie Literature. 


8 Ang Trese at ang mga libro ni Bob Ong, ang sikat na manunulat ng mga librong tulad ng 
ABNKKBSNPLAKO at Bakit Baligtad Magbasa ng Libro ang mga Pilipino?, ay parehong nilathala ng 
Yisprint ine. kaya madalas ay nasa pareho silang shelf spaee sa mga bookstore. 



Ang mga manlilikha 


Ang Trese ay produkto ng imahinasyon ng manunulat na si Ferdinand Benediet 
"Budjette" Tan at ng ilustrador na si Jonathan "Kajo" Baldisimo. 

Si Budjette Tan (Figure 36) ay galing sa isang upper 
middle elass na pamilya. Pinanganak noong 1973, 
martial law baby rin siya tulad ni Arnold Arre. Siya ay 
produkto ng Ateneo edueation mula high sehool 
hanggang kolehiyo. 

Pagkatapos ng kolehiyo, hiniling na graduation gift ni 
Budjette sa kanyang mga magulang na siya ay 
makapunta sa San Diego Comic Convention, ang 
pinakamalaking eomie book convention sa mundo 
(Gonzales 2009). Nakuha niya ang hiling niya, at naisip 
ni Budjette na magdala ng eomie book na maipiprisinta bilang portfolio sa mga 
editor ng mga eomie book eompany na makakasalamuha niya sa convention. 
Kinumbinsi niya ang kanyang mga kaibigan na magbuo ng isang eomie book na 
tinawag nilang Comics 101. Bagaman ang kanilang portfolio ay tinanggihan ng mga 
editor sa San Diego Comicon, mahalaga ang Comics 101 dahil ito ay naglaman ng 
mga gawa nina Budjette Tan, Bow Guerrero, JB Tapia, Mark Gatela, Brandie Tan, 
Gerry Alanguilan at Arnold Arre, ang mga manlilikha na kalauna'y bubuo ng 
Alamat Comics noong 1994. 

Panaka-naka ang paglabas ng mga likha ni Budjette noong unang dekada ng Alamat 
Comics. Mas kinilala siya noon bilang editor. Ang masasabing pinakamatagumpay 
niyang katha noon na kanyang sinulat ay ang kolaborasyon niya kay Arnold Arre na 
Bateh 72. 

"Ad man by day, eomie book man by night," (Poblete 2014). Iyan ang paglalarawan 
ni Budjette sa kanyang eareer. Kilala si Budjette sa mundo ng advertising. Siya ay 
kasalukuyang Executive Creative Direetor ng MRM Manila, ang digital advertising 
arm ng McCann Worldgroup Philippines. Siya ay nangasiwa sa mga digital 
advertising eampaign ng ilang mga kilalang brand tulad ng Globe, Coca-Cola, San 
Miguel Beer, BPI at Jollibee. Ang MRM Manila ay naparangalan bilang Digital 
Ageney of the Year sa Campaign Asia-Pacific Ageney of the Year Awards mula 2012 
hanggang 2015. 

Maliban sa tatlong National Book Award na nakuha ng Trese, naparangalan rin si 
Budjette ng National Book Award para sa isa pang eomie book na kanyang sinulat, 
ang The Dark Colony Book 1: Mikey Reeio and the Seeret ofthe Demon Dungeon na 
iginuhit ng kanyang matagal nang eollaborator na si Bow Guerrero. Sa ngayon, si 



Figure 36 Si Budjette Tan. 




Budjette ang manlilikhang may pinakamaraming parangal sa National Book Award 
para sa kategorya ng Comic Books/Graphie Literature. 


Ang eo-eonspirator ni Budjette sa Trese, si Kajo 
Baldisimo (Figure 37), ay produkto ng UP Diliman 
College of Fine Arts. Tulad ng karamihan ng mga 
manlilikha sa mga makabagong eomie book na 
Pilipino, si Kajo ay lubog rin sa mundo ng advertising, 
kung saan siya ay naging Creative Direetor sa McCann 
Eriekson. Nagpapatuloy pa rin siyang gumagawa ng 
freelance work sa industriya. 

Maliban sa Trese, nakilala rin si Kajo sa kanyang 
seryeng NWA na lumabas sa magasin na MTVINK. 

Siya ay naging ilustrador rin sa mga Amerikanong 
eomie book na Star Wars: Sonderband, Star Wars: Legaey 
at Who Wants to be a Superhero? The Defuser. Nitong 2016, lumabas ang kanyang mga 
ilustrasyon sa 12:01, isang eomie book tungkol sa buhay noong panahon ng Martial 
Law na sinulat ni Russell Molina, at sa The Lost Journal of Alejandro Pardo, isang 
guidebook sa mga nilalang ng mitolohiyang Pilipino. 

Ang panganganak ng ideya ng Trese 

Ang ideya ng Trese ay nagsimula sa isang programa sa radyo na The World of the 
Unknown na umere sa stasyong 990RT-AM noong dekada '90. Ang programa ay 
binuo nina Budjette Tan, Mark Gatela, Bow Guerrero, JB Tapia at Arnold Arre, mga 
manlilikha ng Alamat Comics, kung saan sila ay nagbabahagi ng mga kwentong 
katatatakutan sa loob ng isang oras (Ong 2009). Si Mark Gatela ang nakaisip ng 
pangalang Anton Trese para sa karakter na tagapagkwento sa nasabing programa at 
si Budjette naman ang naging boses ni Anton Trese (Tan 2008). 

Matagal naglaro sa isip ni Budjette na balikan ang karakter ni Anton Trese para sa 
kanyang mga kwento. Ang pagbuo ng konsepto ni Trese bilang isang imbestigador 
ng mga kasong kababalaghan ay produkto ng maraming impluwensiya. Isa na diyan 
ay ang eomie book na Payaso ni Brandie Tan at Mark Gatela, na pinagbidahan ng 
isang imbestigador na nagngangalang Miehael Andara na sinusundan ang kaso ng 
isang serial killer na payaso. Nandiyan rin ang '70s na TV show na Kolehak: the Night 
Stalker tungkol sa isang reporter sa diyaryo na si Carl Kolehak na nag-iimbestiga ng 
mga kwentong may kinalaman sa kababalaghan. Nagbigay inspirasyon rin sa Trese 
ang mga kwento ni Stephen King, partikular ang Crouch End, tungkol sa isang 
presinto ng pulis na nakatalaga sa isang lugar kung saan nagtatagpo ang mundo ng 
mga tao at ang mundo ng mga supernatural na nilalang. Sa isang inuman kasama 
ang kanyang kapatid na si Brandie at mga kabarkada, nabuo ni Budjette ang kwento 



Figure 37 Si Kaio Baldisimo. 





ni Anton Trese na iniimbestigahan ang pagkamatay ng White Lady sa Balete Drive. 
Ito ang magiging template ng unang kwento ng Trese (Tan 2008). 

Habang nabubuo ang konsepto ng Trese sa utak ni 
Budjette ay unti-unti ring nabubuo ang kanyang 
creative partnership kay Kajo. Ang unang 
kolaborasyon nila ay isang eomie book tungkol sa HIV- 
AIDS na kinomisyon ng isang NGO noong dekada '90. 

Noong 2000, nagkasama rin sila sa isang ad eampaign 
ng Globe Teleeom. Noong 2004, pinadalhan ni Kajo si 
Budjette ng 24 na pahina ng ilustrasyon na walang 
seript. Nilapatan ito ng salita ni Budjette at ito ang 
kanilang naging unang opisyal na kolaborasyon, ang 
The Last Datu (Tan 2010) (Figure 38). 

Isang araw noong Hunyo 2005, nagpadala ng text 
message si Kajo kay Budjette, "do you think we ean 
work on a monthly eomie book?" (Tan 2010). Dito 
naisip ni Budjette na gamitin ang namumuong kwento 
tungkol kay Anton Trese at ang White Lady ng Balete 
Drive. Sa kanilang batuhan ng mga ideya, naisip nina 
Budjette at Kajo na gawing babae si Trese upang mabigyan ng distinktibong 
elemento ang karakter kumpara sa mga orihinal na konseptong nagbigay ng 
inspirasyon dito (Tan 2008). 

Bagaman isang buwanang serye ang orihinal na naisip ni Kajo, natawa lamang si 
Budjette sa ideya lalo na't hindi maganda ang estado ng industriya ng eomie book 
noon at silang dalawa ay parehong abala sa kanilang mga trabaho sa advertising 
(Tan 2008). Inakala ni Budjette na aabot lamang ng isang isyu ang kanilang katha 
kaya't ginawa niyang tapusan ang kwento sa unang isyu. Pagkatapos ng anim na 
libro sa loob ng mahigit sampung taon mula nang lumabas ang unang isyu, 
napatunayang mali ang kanyang pag-aakala. 

Mga elementong Pinoy sa mundo ng Trese 

Tulad ng The Mythology Class, matagumpay na pinagsama ng Trese ang mga 
elemento ng mitolohiyang Pilipino at ng kontemporaryong pamumuhay. Dahil sa 
pagiging nagpapatuloy na serye ng Trese, mas malalim ang naging eksplorasyon 
nito ng tusion ng mga elemento ng nakaraan at ng kasalukuyan. 



Figure 38 Ang cover ng The Last 
Datu, ang unang opisyal na 
kolaborasyon nina Budiette at Kaio. 





Mga modernong urban legend 


Isang paraan ng 
pagpapayaman sa 
kababalaghan at 
mitolohiyang Pilipino sa 
Trese ay ang paggamit ng 
mga modernong urban 
legend sa kwento. 

Halimbawa, Sa kwentong 
"At the Interseetion of 
Balete and 13 th Street" (Tan 
ang Baldisimo 2008a), 
inimbestigahan ni 
Alexandra Trese ang 
pagkamatay ng White Lady 
ng Balete Drive (Figure 39). 

Unang naging popular ang 
kwento ng babae sa Balete 
Drive noong dekada '50, na sinasabing naipakalat daw ng mga taxi driver na 

dumadaan sa nasabing 
kalsada. Naging 
inspirasyon pa ito ng 
pelikula ng Seiko Films 
noong dekada '80 na Hiwaga 
sa Balete Drive na 
pinagbidahan nina Jestoni 
Alareon at Rita Avila. 

Sa kwentong "Embraee of 
the Unwanted" (Tan and 
Baldisimo 2008b), 
inimbestigahan ni Trese ang 
misteryosong pagkamatay 
ng isang babae at lalake sa 
Magna Mall (na tumutukoy 
sa totoong buhay na SM 
Megamall). Sa kanilang 
paghahanap sa salarin ay 
pinuntahan nila si Jeremy 
Gotianleung, isang taong 
ahas (Figure 40). Ang mga 
anak ng dekada '90 tulad ko 



Figure 40 Ang taong ahas ng Robinson's Mall (Tan and Baldisimo 
2008b). 



Figure 39 Ang babae sa Balete Drive (Tan and Baldisimo 2008a). 


























ay makikila agad na ang karakter na Jeremy ay pagbisita nina Budjette at Kajo sa 
urban legend ng natsismis na anak na ahas ni John Gokongwei, na diumano'y 
nandudukot ng mga babae sa mga dressing room sa Robinson's Mall. 

Ang pagsama ng mga makabagong urban legend sa mundo ng Trese ay nakatulong 
sa paghubog ng kontemporaryong mundo na maiisip ng mambabasa na maaari 
ngang pinamumuhayan pa ng mga nilalang mula sa mundo ng kababalaghan. 

Ang mga nilalang ng nakaraan sa mundo ng kasalukuyan 


Sa Trese, ipinakita nina 
Budjette at Kajo kung 
paanong ang mga nilalang 
mula sa mitolohiya ay 
magbabago ng pamumuhay 
kung sila ay nasa 
makabagong mundo. 
Halimbawa, sa "At the 
Interseetion of Balete and 
13 th Street" (Tan and 
Baldisimo 2008a), 
natuklasan ni Trese na ang 
nuno sa punso ay hindi na 
sa punso matatagpuan kung 
hindi sa isa nang manhole, 
dahil madalas nang 
pinagtatapunan ng basura 

ng mga tao sa siyudad ang 
Figure 41 Nuno sa manhole (Tan and Baldisimo 2008a). kanyang dating tirahan 

(Figure 41). Sa "Rules of the 

Raee" (Tan and Baldisimo 2008a) naman, hinanap ng Tikbalang na si Maliksi ang 
hamon na patunayan ang kanyang angking galing sa pamamagitan ng 
pakikipagkarera sa ilegal na drag raeing. Sa "The Tragie Case of Dr. Burgos" (Tan 
and Baldisimo 2008a), ang nilalang na si Oriol ay kumukuha ng mga alay na 
kaluluwa hindi na sa pamamagitan ng ritwal na pag-aalay kundi sa panunukso sa 
kanyang mga eustomer sa salon na pumayag ialay ang kaluluwa kapalit ang 
pambatang kagandahan. 

Ilan rin sa mga kakatwang ideya nina Budjette at Kajo ang pagsasama ng 
makabagong teknolohiya at mitolohiya. Ang Santelmo, isang mahiwagang nilalang 
na gawa sa apoy, ay naipapalabas ni Trese sa pamamagitan ng pag-dial sa kanyang 
celfone ng petsa ng malaking sunog sa Binondo noong dekada '50. Ang mga diyos 















ng digmaan na sina Darago 
at Darangga 9 ay natuto 
namang humugot ng lakas 
mula sa mga manlalarong 
araw-araw na 
"nakikipagdigma" sa 
pinapatakbo nilang 
eomputer gaming eenter 
(Figure 42). Naging susi rin 
ang online gaming sa 
pagpuksa ng isa pang diyos 
ng digmaan, si Talagbusao, 
sa kwentong "An Aet of 
War" (Tan and Baldisimo 
2009). 


Pagpupugay sa komiks 


Ginamit rin nina Budjette at 
Kajo ang Trese upang 
magbigay pugay sa mga mga manlilikha ng komiks. Isang karakter sa serye, si 
Metalero, ay kumuha ng inspirasyon sa Panday ni Carlo J. Caparas. Ang kwentong 
"Our Seeret Constellation" (Tan and Baldisimo 2008a) ay isang pagpupugay sa 
karakter ni Darna ni Mars Ravelo. Sa kasalukuyan, ang pinakamahabang 
pagpupugay na ginawa nina Budjette at Kajo ay ang librong Trese: Midnight Tribunal 
na umiinog ang buong kwento sa kalabang The Judge, na kumuha ng inspirasyon 
mula sa Captain Barbell ni Mars Ravelo. 

Sa mga pagpupugay nina Budjette at Kajo, mahihinuha na hindi na ang orihinal na 
komiks ang kanilang kinunan ng inspirasyon kundi ang mga pelikula na ibinatay sa 
mga komiks na ito. Halimbawa, ang pangalan ng mga masasamang loob sa "Our 
Seeret Constellation" (Tan and Baldisimo 2008a) ay may pagpapatungkol sa mga 
artistang gumanap bilang kalaban sa mga pelikulang Darna 10 . Ang paggamit ng bato 
ni Darna ng karakter na si Ding (Figure 43) ay pagpapatungkol sa bersyon ng Ding 



Figure 42 Ang mga diyos ng digmaan bilang eomputer gaming eenter 
operator (Tan and Baldisimo 2009). 


9 Si Darangga ay nagpapatungkol kay Mandarangan, ang diyos ng digmaan ng mga Bagobo (Raats 
1973). 

10 Ito ay sina Rodney Rodriguez (nagpapatungkol kay Celia Rodriguez na naging si Valentina sa 
Lipad, Darna, Lipad!), Max Alva (nagpapatungkol kay Max Alvarado na isa sa mga higante sa Darna 
and the Giants), Paquito Daza (nagpapatungkol kay Paquito Diaz na isa sa mga kontrabida sa Darna at 
Ding) at Mr. Manzano (nagpapatungkol kay Edu Manzano na naging kontrabidang si Dominieo 
Lopolieo sa Darna na pinagbidahan ni Nanette Medved). 



















na ginampanan ni 
Nino Muhlaeh sa 
Darna at Ding. Sa 
Trese: Midnight 
Tribunal naman, ang 
karakter ng The 
Judge ay may mga 
alter-ego na sina 
Herbert Gomez, 
Riehard Bautista at 
Eddie Manzano, na 
nagpapatungkol sa 
dalawang artistang 
Figure 43 Ding, ang bato (Tan and Baldisimo 2008a). lumabdS Sd 

pelikulang Captain 

Barbell (Herbert Bautista na gumanap bilang Teng at Edu Manzano na gumanap na 
Captain Barbell) at kay Riehard Gomez na gumanap naman bilang isang superhero 
sa serye na Super lslaw. May pagpapatungkol rin kay Dolphy, na minsan ring 
bumida bilang Teng sa pelikula, sa pagguhit ni Kajo sa karakter na si Enteng 
Fernandez. 

Pagkuha ng inspirasyon sa tunay na mga pangyayari 

Ang mundo ng Trese ay pinapayaman rin sa pagkuha ng inspirasyon nina Budjette 
at Kajo sa tunay na mundo. Isang aspeto ay ang depiksyon sa Metro Manila, na 
tulad ni Arnold Arre ay kuhang-kuha ni Kajo ang magkahalong gulo at kagandahan 
na nagbibigay sa Metro Manila ng kakaibang karakter. Isa pang aspeto ay ang mga 
maliliit na detalye na magpapaalala sa mga pang-araw-araw na gawi ng buhay sa 
Pilipinas, tulad ng pagtawag ng Kambal kay Trese ng "Bossing!" o kaya ay ang 
pagkanta ng isang hardinera sa Luneta ng Ang Huling El Bimbo ng Eraserheads. 

Madalas ring gumamit ng mga pangyayari sa tunay na buhay si Budjette bilang 
inspirasyon sa kanyang mga kwento. Ang kwento ng "The Assoeiation Dues of 
Livewell Village" (Tan and Baldisimo 2008b) ay kumuha ng inspirasyon sa isang 
aneedote ni Budjette tungkol sa Bagyong Milenyo kung saan naringgan ng isa 
niyang kasama sa opisina ang isang mayamang pamilya na pinoproblema ang 
kawalan ng paborito nilang eable ehannel dahil sa bagyo, habang ang karamihan ng 
mga tao ay mas pinoproblema ang baha at ang pagkasira ng kanilang mga bahay. 
Ang kwentong "Cadena de Amor" (Tan and Baldisimo 2011) na tungkol sa isang 
nawawalang hardinera sa Luneta ay kumuha naman ng inspirasyon mula sa kaso ni 
Ruby Rose Barrameda na natagpuang nakasemento sa loob ng drum na tinapon sa 
dagat. Ang kabuuan naman ng ikaanim na libro, ang Trese: High Tide at Midnight, na 
tungkol sa pag-atake ng mga syokoy sa Metro Manila sa panahon ng isang 












matinding pagbaha, ay 
kumuha ng inspirasyon sa 
paglubog ng Metro Manila 
noong Bagyong Ondoy 
(Figure 44). Katulad ng mga 
katha ni Arnold Arre, 
marami sa mga inspirasyon 
ni Budjette sa Trese ay 
hango mula sa kanyang 
mga sariling karanasan. 

Ang kanyang interes sa 
mundo ng kababalaghan ay 
dala ng maraming alaala ng 
pagkabata, tulad ng 
pagpapatawas ng kanyang 
ina sa kanilang bahay na 
minsan daw ay binahayan 
ng duwende (Poblete 2014) 
(Figure 45). 



Figure 44 Mag-ingat kapag mataas ang baha (Tan and Baldisimo 2014). 



Ang pinakapansing 
pagkuha ng inspirasyon sa 
tunay na buhay sa seryeng 
Trese ay ang pagkakaroon 
ng mga karakter na may 
hayag na pagpapatungkol 
sa mga tunay na tao. 
Nariyan ang mga 
mayayamang pamilya, 
tulad ng tribo ng tikbalang 
na Armanaz 

(nagpapatungkol sa mga 
Ayala), ng mga tribo ng 
Bagyo na pinamumunuan ni 

Bagyon Lektro (mga Lopez) at ang pamilya ng mga dragon na Gotianleung (mga 
Gokongwei). Ang personal ko namang paboritong eharaeter reterenee ay ang dating 
sikat ngunit nalaos na artistang si Nova Aurora ng "A Little Known Murder in 
Studio 4" (Tan and Baldisimo 2008b), na nagpapatungkol kay Nora Aunor (Figure 
46). Ang "Fight of the Year" (Tan and Baldisimo 2011) ay isang buong kwentong 
gumawa ng mitolohiya tungkol sa pag-angat ni Manny Pacquiao. 


Figure 45 Si Trese habang ginagawa ang ritwal ng pagtatawas (Tan and 
Baldisimo 2011). 
































Ang 

pinakakontrobersiyal 
na inspirasyon mula 
sa tunay na buhay sa 
Trese ay ang 
pagpapakilala ni 
Budjette at Kajo sa 
pangunahing 
kalaban ni Alexandra 
Trese sa ikalimang 

librong Trese: Midnight Tribunal. Ito ay ang karakter na si Madame, na isang hayag 
na pagpapatungkol kay Imelda Mareos (Figure 47). Ayon kay Budjette (Tan 2012), 
ang desisyong gamitin si Imelda Mareos sa serye ay mula sa mga kwentong 
kababalaghan na naiuugnay sa kanya. 

In 2009, I read Yvette Tan's story, "The Bridge" in her eolleetion of stories 
WAKING THE DEAD, about the supernatural oeeurrenee that happened at 
San Juanico Bridge, involving the First Lady. In 2010,1 got the ehanee to take 
Carlos Celdran's Imelda tour. Yvette's tale plus Carlos' stories about how 
influential the First Lady was in the eourse of Philippine history made me 
wonder, if she was able to enehant presidents and generals, Hollywood 
eelebrities and foreign dietators, what kind of power would the Madame in 
Trese's universe be able to wield? The thought made me shudder and excited 
me at the same time. (Tan 2012) 






v<> rt^t?.* 


oh ,v*y, how youve 

c-*?OV\N' IT S BEEN SO 
LONG SINCE I SAW 

VOU /*NC? yOUI? 


' YES, > 

I PIPN T EV'EN 
k'NOW THAT YOU 
WEPE PLt?E/^py 
3ACX IN THE 
w COUNTt?y. V 


Figure 47 Si Madame (Tan and Baldisimo 2012). 
























Crossing over sa mundo ng Skyworld 



Figure 48 Ang cover ng Skyworld 
Volume One. 


Sumusunod sa isang praetiee sa mga superhero eomie 
book na Amerikano, ang Trese ay nagkaroon ng 
erossoyer 11 sa isa pang serye, ang Skyworld (Figure 48). 
Ang Skyworld ay likha nina Mervin ignaeio at Ian Sta. 
Maria, mga advertising professionals tulad ni Budjette 
at Kajo na gumagawa ng mga eomie book bilang side 
project. Ayon nga sa isang panayam kay Ian, ang nais 
lang naman niyang gawin sa Skyworld ay matanggal 
ang stress mula sa kanyang mabigat na trabaho sa 
advertising sa pamamagitan ng pagguhit ng kwento 
tungkol sa tikbalang na may malaking espada (Asian 
Journal Press 2013). Ang side project na ito nina Mervin 
at Ian ay naging matagumpay sa merkado lalo na nang 
kunin ito ng National Bookstore para sa mas malawak 
na distribusyon (Asian Journal Press 2013). 


Sa Skyworld, pinalawak nina Mervin at Ian ang 
mitolohiyang Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong origin sa mga 
tribo ng aswang, tikbalang, mga maharlika at iba pang mga nilalang sa mitolohiya. 
Kumpara sa The Mythology Class at Trese, ang Skyworld ang pinakahayag ang 
impluwensiyang Kanluranin. Marahil ito ay dahil hindi tumutok sina Mervin at Ian 


sa detalye ng pang-araw-araw na buhay Pilipino at sa halip ay mas binigyang 


pansin ang paggamit ng elementong pantasiya, na siya namang may pagkakahawig 


sa mga elementong 
matatagpuan sa mga 
Kanluraning kwento tulad 
ng Lord ofthe Rings at 
Underworld. 

Isang kakaibang 
elementong ginamit nina 
Mervin at Ian upang 
mabigyan ng elementong 
Pinoy ang kwento ay ang 
pagtatahi ng kinathang 
mitolohiya ng serye sa mga 
pangyayari sa kasaysayan 
ng Pilipinas (Figure 49). 



'igure 49 Ang pagkamatay ni Lapu-Lapu (ignaeio and Sta. Maria 2012). 


11 Ang crossover sa jargon ng eomie book ay ang pagtawid ng kwento ng isang serye sa isa pang 
serye. 

























Ang mga kwento ng aswang na si Rianka at ng tikbalang na si Makabo ay itinali sa 
buhay nina Lapu-Lapu, Jose, Rizal, Andres Bonitaeio at Heneral Yamashita. Ang 
ganitong istilo ng pagkukwento ay matatagpuan rin sa ilang eomie book na may 
mga elementong historieal tietion tulad ng 300 ni Frank Miller, The Golden Age nina 
James Robinson at Paul Smith, at From Hell nina Alan Moore at Eddie Campbell. 

Alexandra Trese bilang bayani ng bagong henerasyon 

Nang bumagsak ang industriya ng komiks, makailang beses itong sinubukang 
buhayin. Nagkaroon ng pagtatangkang pasikatin muli sa komiks ang Darna sa 
seryeng inilathala ng Mango Comics noong 2003. Nagkaroon din ng Komiks 
Caravan noong 2007, na pinangunahan ni Carlo J. Caparas, kung saan pitong 
seryeng komiks na nagtampok ng likha ng mga batikang komikero ang inilunsad. 
Ang mga ito ay hindi nagtagumpay dahil bulag sa katotohanang nakita nina 
Budjette at Kajo: na kasabay ng pagbagsak ng komiks ay ang istruktural na 
pagbabago sa kalipunan ng mga mambabasa ng eomie book na Pilipino. 

Ang mga tagatangkilik ng makabagong eomie book na Pilipino ay hindi ang masang 
nakikita ang kanilang sarili kay Narda na tumitingala kay Darna bilang 
tagapagligtas. Ang mga tagatangkilik ng makabagong eomie book na Pilipino ay 
nakikita ang sarili kay Alexandra Trese: urban, hip, middle-to-upper elass. Sila ang 
sarili nilang tagapagligtas. Ang mundo nila ay ang siyudad, hindi ang probinsiya. 
Lubog sila sa kulturang geek, sa mga kathang mundo ng superhero, tantasy at 
seienee tietion, at sa reyalidad na nakatali sa makabagong teknolohiya. Pamilyar sa 
kanila ang nightlite ng Malate, Eastwood at BGC. Nakikinig sila sa musika ng 
Eraserheads, The Jerks, The Poliee at iba pang mga musikerong mapapakinggan sa 
istasyon ng radyo na Jam 88.3. Sanay sila sa pagtambay-tambay sa mga bar at coffee 
shop. Sila ang mga denizen ng 21 st Century Metro Manila, ang lungsod ng 
kabalintunaan, kung saan naghahalo ang modernong pamumuhay at lumang 
paniniwala, ang mga gawi ng karangyaan at mukha ng kahirapan. 

Kay Alexandra Trese, natagpuan nina Budjette at Kajo ang bayani ng mga 
tagatangkilik ng makabagong eomie book na Pilipino (Figure 50). 



Figure 50 Kape pa (Tan and Baldisimo 2009). 










PAGSUSUBOK NG MGA BAGONG HANGGANAN NG 
PAGLIKHA: ELMER AT ZSAZSA ZATURNNAH 


Ano kaya ang mangyayari kung, isang araw, nagising na lang tayong ang mga 
manok ay marunong nang magsalita at mayroon nang talinong tulad ng sa ating 
mga tao? 

Paano kaya kung ang nakapulot ng bato ni Darna ay isang bading? 

Ang bahaging ito ng papel ay titingin sa dalawang eomie book na nagtatampok ng 
mga kakaibang konsepto: ang Elmer ni Gerry Alanguilan at ang Ang Kagila-gilalas na 
Pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah ni Carlo Vergara. Pinili kong itampok ang 
mga kathang ito dahil maganda silang representasyon ng kalayaan sa paglikha na 
nabuksan sa paggawi ng industriya ng eomie book mula sa commercialized mass 
produetion ng komiks tungo sa independent self-publishing. Ang pagsugal nina 
Gerry at Carlo sa mga kakaibang ideya ay nasuklian ng mainit na pagtanggap mula 
sa mga mambabasa at mga kritiko. 

Elmer 

Naaalala ko pa noong una kong nakita ang unang isyu ng Elmer sa Comic Odyssey 
sa Ermita. "Manok? May eomie book tungkol sa manok?" ang kakatwang naisip ko. 
Singkwenta pesos lang naman ang isa, kaya binili ko na. Nagulat ako sa aking 
nabasa. Akala ko nakakatawang kwento pero seryoso pala. At hindi ako nagsisi kasi 
ang Elmer ang isa sa pinakamagandang kwento sa eomie book na nabasa ko. 

Ang Elmer (Figure 51) ay tungkol sa isang mundo na 
ang mga manok ay misteryosong nagkaroon ng talino 
at kapasidad magsalitang tulad ng mga tao simula 
nong ikatlo ng Pebrero, 1979. Ang bida ng kwento ay si 
Jake Gallo, isang tandang na bugnutin dala ng kanyang 
nararamdamang diskriminasyon mula sa mga tao. 
Isang araw, umuwi si Jake sa probinsiya nang 
magkaroon ng malubhang sakit ang kanyang tatay na 
si Elmer. Nang namatay na si Elmer, ipinamana kay 
Jake ang talaarawan ng kanyang tatay na naglalaman 
ng tala ng mga karanasan nilang mga manok simula 
noong araw ng kanilang pagkamulat. Sinundan ng 
serye ang pagtuklas ni Jake sa mga nilalaman ng 
talaarawan ni Elmer, na siyang ginamit ni Gerry 
Alanguilan upang magkwento ng isang drama tungkol 


ELMER 

GERRY ALANGUILAN 

BOOK ONE OF FOUR 





Figure 51 Cover ng Elmer Book One 
ofFour. 



sa diskriminasyon, pagtanggap sa kapwa, pagkakaibigan at sa kahalagahan ng 
pamilya. 

Ang manlilikha 


Si Gerry Alanguilan (Figure 52) ay pinanganak noong 
1968 sa isang middle elass na pamilya sa San Pablo, 
Laguna. Siya ay isang lisensyadong arkitekto na 
produkto ng UST College of Arehiteeture and Fine Arts. 

Ang paglikha ng mga eomie book ay isang hobby 
lamang para kay Gerry hanggang sa malaman niya na 
ang sikat na eomie book artist ng Uneanny X-Men na si 
Whilee Portaeio ay isa palang Pilipino (Sawit 2004). 

Dito niya napagdesisyunan na gawing isang full-time 
eareer ang paglikha ng mga eomie book. Ang kanyang 
obsesyon na maging kilalang ilustrador sa international eomie book seene ang 
nagtulak sa kanyang dating nobya na makipaghiwalay sa kanya. Ang karanasang 
iyon ang naging inspirasyon ni Gerry upang gawin ang Wasted, isang bayolenteng 
eomie book tungkol sa lalakeng naghasik ng karahasan at pumatay ng maraming tao 
pagkatapos ipagpalit ng kanyang nobya sa ibang lalake. Ang seryeng ito ang 
lumikha ng pangalan kay Gerry, at kalaunan ay naging isang eult elassie sa eomie 
book na Pilipino. 

Noong 1994, kasama si Gerry sa grupong bumuo ng Alamat Comics. Noong taon 
ding iyon, pinili si Gerry ni Whilee Portaeio na makasama sa artist studio na 
kanyang itinayo dito sa Pilipinas. Ito ang nagbigay ng malaking oprtunidad kay 
Gerry sa industriya, at kalaunan ay naging kilala siya bilang isang respetadong inker 
sa mga Amerikanong eomie book. Ang ilan sa kanyang mga kilalang likha bilang 
inker ay sa mga seryeng Wolverine, Superman: Birthright, X-Men, New Avengers, at 
Avengers. Sa kasalukuyan ay tinatapos nila ng kanyang madalas na partner na 
peneiler na kapwa Pilipino na si Leinil Francis Yu ang kanilang stint bilang 
pangunahing art team sa seryeng Star Wars ng Marvel Comics. 

Ang kanyang work-for-hire na trabaho bilang inker sa mga eomie book na 
Amerikano ang siyang nagbibigay ng oportunidad kay Gerry na gawin ang sarili 
niyang mga katha kapag may libreng oras. Ilan sa kanyang mga kilalang katha ay 
ang Timawa, Humanis Rex, Where Bold Stars Go to Die, Elmer at Rodski Patotski: Ang 
Dalagang Baby. Sa Rodski Patotski nakuha ni Gerry ang kanyang kauna-unahang 
National Book Award. 

Hindi man nakatanggap ng parangal sa Pilipinas, ang Elmer ang masasabing 
pinakamatagumpay na katha ni Gerry. Noong 2011, ang Elmer ang naging kauna- 



Figure 52 Si Gerry Alanguilan. 



unahang orihinal na kathang Pilipino na nanomina sa Eisner Awards, ang 
itinuturing na pinakaprestihiyosong parangal sa mga eomie book. Pinarangalan rin 
ang Elmer bilang Best Asian Comic Book noong 2011 ng ACBD o Assoeiation of 
Comic Book Journalists sa bansang France. 

Maliban sa paglikha ng mga eomie book, kilala rin si Gerry sa kanyang adbokasiya 
na pagkilala at pagpreserba sa mga likha ng mga Pilipinong komikero. Siya ang 
gumawa at nagpapatakbo ng Philippine Comics Art Museum, na kasalukuyan ay 
isang online na museo ngunit ngayong taon ay magiging isang briek-and-mortar na 
museo sa bayan ni Gerry sa San Pablo, Laguna. 

Si Gerry ay masayang kasal ngayon kay Ilyn, na isa ring ilustrador tulad niya. 
Parang kwento sa romantikong komiks, nagkakilala sila nang pagbuksan ni Ilyn ng 
pinto sa kanilang bahay si Gerry, na ang pakay lamang noon ay makausap ang ama 
ni Ilyn na si Rudy Florese, isang retiradong komikero. Si Ilyn ang nagsilbing 
inspirasyon ni Gerry sa paglikha sa karakter na si Rodski Patotski. 

Ang manok sa pang-araw araw na buhay Pilipino 

Noong una ko pa lang mabasa ang Elmer, nakuha na agad ang aking pansin ng 
ganda ng pagkakaguhit ng mga manok. Kahit na nagsasalita ang mga manok sa 
kwento, hindi sinubukan ni Gerry na i-anthromorph ang pagguhit sa mga ito. Ang 
produkto ay isang magandang kapani-paniwalang depiksyon ng mga manok na 
kuha ang kanilang kakanyahan habang nagpapakita rin ng lawak ng emosyon na 
tulad ng tao. 

Ang mata sa detalye sa pagguhit ng manok ay nakuha ni Gerry dahil lumaki siyang 
ang manok ay parte ng pang-araw-araw na buhay ng kanilang pamilya. Noong siya 

ay 13 taong gulang, siya ay nagkaroon ng 
alagang manok na nagngangalang Solano 
(Alanguilan 2006a). Nang isang araw ay 
inatake si Gerry ni Solano bago ito 
namatay, ipinanganak ang ideya na baka 
nga nakakapag-isip at may emosyon ang 
mga manok. 

Bagamat hindi pinangalanan sa mismong 
katha, malinaw na ang sinusulat at 
iginuguhit ni Gerry ay ang buhay sa 
kanyang bayan sa San Pablo, Laguna 
(Figure 53). Kuhang-kuha sa Elmer ang 
pagiging parte ng buhay sa probinsiya ng 
mga manok, mula sa pagiging parte ng 


















handaan, sa pagpapatakbo ng manukan, hanggang sa paggamit sa mga manok sa 
sabong. Ang malalim na pagkakakilala sa buhay na ito ang siyang nagbigay kay 
Gerry ng lalim ng pag-iisip upang mapagnilayan kung ano nga ba ang kapani- 
paniwalang epekto sa relasyon ng mga manok at tao kung sakali ngang balang araw 
ay magkaroon ng talinong tulad ng mga tao ang mga manok. 


Ang pamilyang Gallo bilang repleksyon ng pamilyang Pilipino 



Tulad sa mga katha ni 
Arnold Arre, malaking 
dahilan ng pagka-Pinoy ng 
Elmer ay ang ugnayan ng 
mga karakter sa kwento. 

Kung si Arnold ay mahilig 
gumamit sa barkada bilang 
organizing unit ng mga 
karakter sa kanyang mga 
katha, sa Elmer naman ay 
itinampok ni Gerry ang 
pamilya. Isang malalim na 
tamily drama ang kwento 
ng Elmer, di nalalayo sa 
tradisyon ng pelikulang 
Tanging Yaman, na sa kaso 
nga lamang na ito ay 
pinagbibidahan ng mga 
manok. 

Ang pinakatampok na 
relasyong pamilya sa Elmer 
ay ang relasyon sa pagitan 
ng tatay at ng panganay na 
anak na lalake (Figure 54). 

May konting kalamigan ang 
relasyon nina Jake at Elmer, 
dala ng isang karanasan 
noong pagkabata ni Jake na 

naging dahilan ng pagiging negatibo ng kanyang pagtingin sa mga tao. Ang 
dinamiko sa pagitan ni Jake at ni Elmer ay nagpaalala sa akin ng artikulo ni Randolt 
David (2002) na 'Tathers and Sons": 


Figure 54 Ang Elmer, sa pangunahin, ay kwento ng mag-ama 
(Alanguilan 2008a). 


Man's most enduring struggles are with their tathers, that is why they turn to 
their mothers for the support they badly need. All their lives, they seek a way 























of dealing with their father's authority, initially impugning and rebelling 
against it, but in the end measuring themselves against its unyielding 
standards. (David 2002:218) 

Ang depiksyon ni Gerry sa iba pang miyembro ng pamilyang Gallo ay pamilyar. 
Ang nanay na si Helen ay tila mahina sa unang tingin, ngunit nagtataglay pala ng 
kakaibang lakas na siyang nagbubuklod sa pamilya. Si Jake ang mahigpit na 
panganay na lalake, si May ang maalagang anak na babae, samantalang si Freddie 
naman ang may kawirduhan na bunsong lalake. At tulad ng maraming pamilyang 
Pilipino, ang pamilyang Gallo ay may extended family rin, na sa kasong ito ay si 
Ben, ang taong kumupkop kina Elmer at Helen noong sila ay kamumulat pa lamang 
na may bagong angking talino. 

Kuha ni Gerry ang pamilyang Pilipino sa pamilya ng mga Gallo dahil siya ay 
humuhugot mula sa personal na karanasan. Ayon kay Gerry (Alanguilan 2008), sa 
kanyang pangwakas na pananalita sa serye: 

My objective was simple enough: write a story about ehiekens, and speeulate 
as seriously as I ean what would happen if ehiekens suddenly got smart and 
eould talk. That's all that it was supposed to be. But something happened that 
I never intended or expected. I found myself writing about my parents. I took 
from my parents inspiration to write Elmer and Helen. But as time went on, 
Elmer and Helen beeame a way to express how I felt about my mom and dad, 
and my own fears about the future. (Alanguilan 2008) 

Zsazsa Zaturnnah 

Kung ang Elmer ay agad na nakuha ang aking interes nang masilayan ko ang cover 
ng unang isyu nito, iba naman ang kaso ng Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni 
Zsazsa Zaturnnah. Hindi ko ito agad pinansin kahit na madalas ko itong nakikita sa 
Comic Quest dahil hindi ko nakuha agad ang subtext na joke ng titulo ng serye. 
Akala ko ay isa lang ito uling reimahinasyon ng Darna, na hindi naman talaga 
naging patok sa akin mula't mula. Buti na lang at nang inilabas na ang eolleeted 
edition nito sa mga bookstore ay napansin ko ang isang kataga na literal na 
nagpatawa sa akin nang malakas (Figure 55): 


BABALA: Para sa mga Mature Readers Ever! 


Figure 55 Benta! 

Noon ko lang napagtanto na isa pala itong kakaibang eomie book. 




Figure 56 Ang cover ng eolleeted 
edition ng Ang Kagila-gilalas na 
Pakikipagsapalaran ni Zsazsa 
Zaturnnah. 



Ang Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa 
Zaturnnah (Figure 56) ay tungkol sa isang baklang 
nagngangalang Ada. Isang gabi, may bumagsak na 
malaking bato mula sa kalawakan na may nakasulat na 
pangalang Zaturnnah sa bahay ni Ada. Nang sinubo ni 
Ada ang bato at sumigaw ng "Zaturnnah!" tulad ng 
ginagawa ni Narda upang maging Darna, siya ay 
nagbagong anyo at naging si Zsazsa Zaturnnah, isang 
babaeng superhero. Sinundan sa katha ang mga 
pakikipagsapalaran ni Ada, kasama ang kanyang 
sidekiek na si Didi at love interest na si Dodong, 
habang ipinagtatanggol ang kanyang bayan mula sa 
higanteng palaka, mga zombie at mga Amazona mula 
sa ibang planeta. 


Noong 2012 ay nagkaroon ng sequel ang libro na 
pinamagatang Zsazsa Zaturnnah sa Kalakhang Maynila 
Part One. Sinundan naman nito ang paglipat ni Ada sa Maynila kasama si Dodong. 
Dito ay nakasama niya ang kanyang mabuting kaibigang si Gwyneth, isang suki sa 
mga gay beauty eontest. Ang ikalawang bahagi ng kwento ay kalalabas lang 
ngayong 2016. 


Ang manlilikha 


Si Visconde Carlo Vergara (Figure 57) ay ipinanganak noong 
1971. Ang tatay niya ay isang abogado at ang nanay niya ay 
isa namang guro. Bagaman talentado sa pagguhit, hindi niya 
ito piniling maging karera, kaya't siya ay kumuha't nagtapos 
ng kursong Marketing Management sa De La Salle University. 

Pagkatapos ng kolehiyo, si Carlo ay nagtrabaho sa industriya 
ng eorporate eommunieations (Vergara 2003b), partikular na 
sa larangan ng graphie design at publie relations. Noong 1999, 
Figure 57 Si Carlo nagturo siya ng website design sa De La Salle University. 

Vergara. Noong dekada 2000, naging direetor siya sa produkyon ng 

mga magazine na Good Housekeeping at Real Living. 

Isinabay niya sa kanyang pangunahing trabaho sa eorporate eommunieations ang 
kanyang ibang interes. Lumabas siyang aktor sa ilang mga produksyon ng New 
Voice Company noong dekada '90. Siya rin ay naging aktibong miyembro ng 
Alamat Comics at nakita ang kanyang mga ilustrasyon sa mga eomie book na 
Pantheon at The Lost. 












Si Carlo ay isang bakla at naging adbokasiya niya na itulak ang "gay angle" sa mga 
eomie book na siya ang nagsulat. Ang unang produkto ng adbokasiyang ito ay ang 
One Night in Purgatory, isang makatotohanang drama tungkol sa coming-of-age na 
kwento ng isang bading at isang straight na lalake na matalik na magkaibigan mula 
nung pagkabata. 

Ang pinakamatagumpay na katha ni Carlo ay ang Ang Kagila-gilalas na 
Pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah. Ito at ang sequel nitong Zsazsa Zaturnnah sa 
Kalakhang Maynila ay parehong pinarangalan ng National Book Award. Higit pa sa 
award, ang distinksyon ng Zsazsa Zatturnah kumpara sa ibang makabagong eomie 
book na Pilipino ay ang pagiging matagumpay nito sa pagtawid sa ibang media. 
Noong 2006, ang eomie book ay ginawang isang stage musieal ng Tanghalang 
Pilipino na pinamagatang Zsazsa Zaturnnah Ze Muzikal. Naging patok ito sa takilya, 
kaya't makailang beses itong itinanghal ng Tanghalang Pilipino hanggang sa ito na 
ang naging longest running musieal sa kasaysayan ng kumpanya. Matagumpay ring 
nakatawid ang katha ni Carlo sa mundo ng pelikula nang ipinalabas noong 2006 
Metro Manila Film Festival ang Zsazsa Zaturnnah: Ze Moveeh na pinagbidahan nina 
Rustom Padilla bilang Ada at Zsazsa Padilla bilang Zsazsa Zaturnnah. 

Ang tagumpay ng Zsazsa Zaturnnah ay nagbukas ng pinto kay Carlo sa pagbalik sa 
teatro. Naging patok ang kanyang sinulat na one-aet play na Kung Paano Ako Naging 
Leading Lady na itinanghal sa Virgin Labfest noong 2013 at kalauna'y ginawang isang 
full-blown musieal produetion ng PETA noong 2015. Dalawang dula pa ni Carlo ang 
naitampok sa Virgin Labfest, ang The Missing Peaee at ang Mula sa Kulimliman. 

Ang mga isyung kinakaharap ng mga bakla sa lipunan 


Sa Ang Kagila-gilalas 
na Pakikipagsapalaran 
ni Zsazsa Zaturnnah, 

ipinalabas ni Carlo 
ang ilang mga 
isyung kinakaharap 
ng mga bakla sa 
lipunang Pilipino. 

Halimbawa ay ang 
eksena kung saan 
nagkita si Ada at ang 
kanyang 

namayapang tatay 
(Figure 58). Dito 
lumabas ang isyu ng 

di pagtanggap ng ama sa baklang anak na nararanasan pa rin sa lipunang Pilipino. 



Figure 58 Ang mapait na muling pagkikita ng mag-ama (Yergara 2003a). 

















Pasimple ring 
tinalakay ni Carlo 
ang kultura ng ka- 
maehohan. Sa isang 
eksena, napakilos ni 
Zsazsa Zaturnnah 
ang mga lalakeng 
taumbayan na 
lumaban sa mga 
zombie nang ginamit 
niyang panghamon 
ang "halimbawa" ng 
baklang si Didi 
(Figure 59). 

Ilang beses ring 
inilabas ni Carlo ang 
isyu ng 

panggagammit at 
pangloloko ng mga 
lalake sa mga bakla. 

Ito ay lumabas sa mga usapan nina Ada at Didi, at nina Ada at Gwyneth. Naging 
matingkad ito lalo sa Zsazsa Zaturnnah sa Kalakhang Maynila sa mga panaginip ni 
Ada tungkol sa dati niyang boyfriend na si Lester. 



Figure 59 Kung kaya ng bakla, dapat kaya ko rin (Yergara 2003). 


Katatawanang bakla 


Bagaman may mga seryosong isyu na 
tinalakay sa mga Zsazsa Zaturnnah 
eomies, ang pinakanagbigay pa rin ng 
karakter rito ay ang katatawanan na di 
maikakailang may sensibilidad ng 
baklang Pinoy. Ayon nga sa kwento ni 
Carlo (Vergara 2003b), nagsimula ang 

ideya ng serye sa imahe ng isang bakla na „ , . 

sumusubo ng pagkalaki-laking bato, na 

kalaunan ay naging isa sa pinakanakakatawang eksena sa serye (Figure 60). 





|h# 

1 Jl 


k Vk 




N-Ok 1 


1 

T> tuw/ 


AX 



/.T§* 


Marami ang nag-aakala na Darna ang naging inspirasyon ni Carlo sa Zsazsa 
Zaturnnah, ngunit ayon nga kay Carlo (Vergara 2003b), mas malaki ang 
impluwensiya ng pelikulang Supergirl na pinagbidahan ni Pinky Montilla. Marami 









































Figure 61 Ang super-super pieture na naging 
inspirasyon ng Zsazsa Zaturnnah. 



Figure 62 Ipis! Yaaakkk! (Yergara 2012) 


Tulad ng ibang manlilikha na 
natalakay na sa papel na ito, 
karamihan ng materyal na ginamit 
ni Carlo sa kanyang katha ay nag- 
ugat mula sa tunay na buhay at sa 
mga personal niyang pananaw 
bilang isang bakla: 


sa mga nakakatuwang eksena ay galing sa 
Supergirl (Figure 61), kasama na ang 
pakikipaglaban ni Zsazsa sa Giant Palaka. 

Karamihan sa mga katatawanan sa Zsazsa 
Zaturnnah ay mula sa pag-akap ni Carlo sa ilang 
stereotyping ng lipunan sa mga bakla. Kasama 
na diyan ang paglalaro sa mga sinasabing 
kaartehan nila, tulad ng takot sa lumilipad na 
ipis (Figure 62), ang kanilang kahalayan at 
pagiging makamundo, at maging ang kalandian 
nila (Figure 63). Inangkin ito ni Carlo at 
ginawang katatawanan. Ang absurdist move na 
ito ang siyang naging susi upang mabaligtad ni 
Carlo ang negative stereotyping. 



Figure 63 Habulin mo ako! (Yergara 2012) 






























The great thing about writing Zsazsa Zaturnnah is that the eharaeters spring to 
life in my head, maybe beeause I've met so many people who more or less 
mateh the personalities of the protagonists. Apart from that, I've this absurdist 
streak inside me that I haven't fully tapped. So it's a eombination of my 
personal experiences with other people and my view of the world around me. 

A lot of it is funny, and a lot of it is sad and funny at the same time. There's also 
a lot that just too sad that you have to find something funny about it or else 
you'll burst. (Vergara 2003b) 

Mga bagong posibilidad ng paglikha sa pagbabago ng industriya 

Sa Elmer at Zsazsa Zaturnnah, makikita ang mga bagong posibilidad ng paglikha na 
nabuksan nang mabago ang istruktura ng industriya ng eomie book na Pilipino. 

Dala ng independent spirit ng bagong industriya, naging mapangahas sina Gerry at 
Carlo, kampante na maikukwento ang kwentong nais nilang ikwento nang walang 
pangongontrol mula sa isang editor sa lalamanin nito at walang ring panggigipit 
mula sa isang publisher na makabenta nang malaki. 

Isang indikasyon ng mas malaking pagpapahalaga sa kalidad ng nilalaman ng eomie 
book kumpara sa konsiderasyong pangkomersiyo ay ang tagal ng panahon na 
iginugol nina Gerry at Carlo sa paggawa ng kanilang mga obra. Sa kaso ng Elmer, 
inabot ng anim na buwan hanggang mahigit isang taon ang pagitan ng bawat isyu, 
na 22 pahina lang naman ang haba kada isa, dahil hindi gusto ni Gerry na 
makompromiso ang kalidad ng kanyang katha habang isinisingit niya ito sa 
kanyang ibang mas pinagkakakitaang mga trabaho. Si Carlo naman ay inabot ng 
halos isang dekada mula nang mailathala ang Ang Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran 
ni Zsazsa Zaturnnah bago niya ito nasundan ng Zsazsa Zaturnnah sa Kalakhang Maynila 
Part One. Ang Part Two ay inabot ng apat na taon bago ito natapos ngayong 2016. 
Ang paninindigan sa kalidad ay dala ng malinaw na kontrol nina Gerry at Carlo sa 
kanilang mga likha, na hindi magiging posible sa ilalim ng dating pagpapatakbo sa 
industriya ng komiks ng mga malalaking monopolistikong kumpanyang hawak ng 
mga Roees. 

Dahil sa istruktural na pagbabago ng industriya ng eomie book sa bansa, ang mga 
bagong kwento at paraan ng pagkukwento ng buhay Pilipino tulad ng Elmer at 
Zsazsa Zaturnnah ay nabigyan ng pagkakataong malathala at maghanap ng mga 
mambabasang tatangkilik nito. Marami pang mga eomie book na Pilipino na 
nangahas subukin ang hangganan ng paglikha ang nagsilabasan nitong mga 
nakaraang taon. Isa rito ay ang silent eomie na 12 ni Manix Abrera na gumamit ng 
purong visual storytelling na walang salita sa pagkukwento. Ito ay naging patok sa 
merkado at nasundan ng ikalawang silent eomie ni Manix, ang 14, na naparangalan 
ng National Book Award. Isa pang mapangahas na likha ay ang seryeng Tabi Po ni 
Mervin Malonzo, isang kwentong aswang na kinwento mula sa punto de bista ng 



aswang. Ang kakaibang konseptong ito ay kinagat ng mga mambabasa, na binili pa 
rin ang mga kopya ng nilathalang edisyon kahit na libreng mababasa ang mga isyu 
ng serye online. Kinilala ng mga kritiko ang Tabi Po nang parangalan rin ito ng 
National Book Award. 

Kung patuloy na mananatili ang independent spirit ng industriya ng eomie book na 
Pilipino, maaasahan pa ang paglabas ng mga kathang Pinoy tungkol sa buhay Pinoy 
na mapaglaro ang imahinasyon, may kaunting kawirduhan, at mapangahas. 



PAGKATAPOS NG KOMIKS... 


Ang papel na ito ay isang love letter sa isang napakahalagang bahagi ng aking 
buhay - ang eomie book. 

Ang pagsusulat ng papel na ito ay kakaibang karanasan para sa akin. Para siyang 
pakikipagkilalang muli sa mga matalik na kaibigan na kasama ko na nang ilang 
taon. Minsan ay naguguluhan ako habang ginagawa ang papel. Nagsusulat ba ako 
bilang fan, kritiko, estudyante o soeiologist? Kung anuman ang kinalabasan nito, 
ang sigurado lang ako ay naging mas malalim ang pag-unawa ko sa mga eomie book 
na Pilipino dahil dito. 

Noong una kong tingnan ang pagkakaiba sa pagitan ng mga komiks at ng mga 
makabagong eomie book na Pilipino, ang akala kong ugat ng pagkakaiba ay ang 
kaibahan ng target audienee. Pero hindi pala kumpleto ang paliwanag na iyon, dahil 
ang mismong pagbabago ng audienee ay mas maiging tingnan bilang epekto ng 
malalim pang mga istruktural na pagbabago sa industriya ng paglikha ng mga 
eomie book sa Pilipinas. 

Ang pag-angat ng telebisyon bilang pangunahing libangang pangmasa simula 
noong dekada '80 ang siyang bumago sa industriya ng komiks (Lent 2009). 
Kampante sa estado nito bilang "ehampion of the masses" (Roxas and Arevalo 
1985:111), hindi nakapaghanda ang industriya ng komiks, na mabagal kumilos sa 
pagbabago ng gawi at panlasa ng masang mambabasa nito dahil sa monopolistikong 
hawak sa industriya ng pamilya Roees (Mijares 2004). Nang bumagsak ang lumang 
industriya ng komiks, tinangay nito ang eommereial ethos na bumalot sa industriya 
nung huling tatlong dekada ng pamamayagpag nito. 

Ang pag-usbong ng mas maliit na industriya ng eomie book na Pilipino, na 
pinamamayanian ng mga kathang independent at self-published, ay 
maihahalintulad sa naobserbahan ni McQuail (2010) na demassification na nangyari 
sa industriya ng pelikula pagkatapos ng biglaang paglaki ng industriya ng 
telebisyon. Ayon kay McQuail, naagaw ng telebisyon ang malaking audienee ng 
pelikula, na siyang nagresulta sa specialization ng film medium at sa 
pamamayagpag ng mga pelikulang may specialized audienee, na isang halimbawa 
ay ang art film. Sa kaso ng eomie book na Pilipino, ang industriya nito ay nag- 
demassify dahil sa pamamayagpag ng telebisyon. Ang eomie book ay naging maliit 
na industriya ng mga manlilikhang naglalabas ng mga katha na hindi pangunahing 
layunin ang kumita, at sa halip ay para maibahagi sa mas maraming tao ang 
kanilang mga naitatagong kwento, ang kanilang talento sa pagguhit, at ang kanilang 
pagmamahal sa eomie book medium. 



May mga elemento pa bang Pinoy sa mga eomie book na Pilipino pagkatapos ng 
komiks? Sa pagsusuri sa papel na ito, masasabi kong oo, meron. Pinoy na Pinoy pa 
rin ang mga makabagong eomie book na ito, iba nga lang ang manipestasyon. Kung 
ang komiks noon ay naging salamin ng buhay ng mga masang Pilipinong 
mambabasa nito, ang mga makabagong eomie book na Pilipino naman ay naging 
salamin ng buhay at pananaw ng mga Pilipinong manlilikha nito. Sa mga komiks 
noon, pangunahin ang paghahanap ng elementong Pinoy na magiging patok at 
mabenta sa masang mambabasa. Sa mga makabagong eomie book na Pilipino 
naman, ang elementong Pinoy ay nagmumula sa pagkuha ng mga manlilikha ng 
inspirasyon mula sa kanilang personal na karanasan at mga nabuong pananaw sa 
buhay. Dahil sa pagbabago ng istruktura ng industriya papunta sa independent self- 
publishing, naging matingkad ang paggamit ng mga manlilikha sa kanilang mga 
katha bilang instrumento sa pagpapahayag ng kanilang mga sarili. Sila ay bumuo ng 
mga obrang sila mismo ay gusto nilang basahin, kaya ang nabuong merkado ay ang 
mga tagatangkilik rin ng eomie book na kapareho ng habitus ng karamihan ng mga 
manlilikha: hip, upper-to-middle elass at urban. 


Tatapusin ko ang papel na ito sa pagbabahagi ng isang blog entry ni Gerry 
Alanguilan (2010), na nakuha ang espiritu ng bagong henerasyon ng mga manlilikha 
ng eomie book na Pilipino: 

.. .1 find it frustrating that grim eonelusions about the state of Philippine eomies 
ean be made without all the facts at hand, and then presented to an 
international audienee. Sueh shoddy researeh is eompletely unbeeoming of 
someone writing for the Agenee France-Presse, no less, and has given all the 
hardworking eomies ereators in the eountry no great service. 

I think the problem people are having is that of a skewed point of view. Look, 
the old, great Philippine komiks industry, you know the one with Atlas and 
GASI and PSG and REX and all those onee great eomies eompanies, well it's 
DEAD. It's GONE. Not only is that industry dead, that whole way of life of 
getting your eomies at sidewalks is dead. The sooner you get to grips with that, 
the better. I shed buekets of tears for it when I held the last eopies of Pilipino 
Komiks, Tagalog Klasiks and Hiwaga Komiks in my hands FIVE years ago. 

It's 2010...you better get your head out of that sand and look around. LOOK 
AROUND, for onee. 


There is a NEW Philippine eomie book industry, and it has been around sinee 
1993. It's nothing like the old komiks industry. Its eomie books are nothing like 




the old eomie books. These are eomies you don't see at sidewalks or rent at 
your loeal sari sari store. They are no longer produeed in the millions like the 
old days, but the question is: DO THEY HAVE TO BE? Do they have to be 
published in the hundreds of thousands for people to be happy and believe 
Philippine eomies is alive? Do they HAVE to be in sidewalks? The answer to 
that question is NO. The days of the hundreds of thousands of eomies in a week 
is GONE. It\'s never eoming baek. 

But we have eomies NOW. They are fewer but they are here and they exist. 
They may not be found in the usual plaees, but they ean be found. If we are not 
lazy and expect eomies to fall out of the sky and into our laps and instead go 
out of our way to look for them, they CAN be found. 

...They are not ereated by huge eomie book eompanies. They are ereated by 
individuals who do it not for money but for the love of eomies. Some of them 
have sinee been pieked up by book publishers. Can you imagine that? A whole 
freakin' eomie book industry powered not by money but by love? 

It's why this industry has so many detraetors. They eannot wrap their money 
minded praetieal and logieal brains around the eoneept of ereating things out 
of love. To them we're simply stupid misfits they wish they ean turn their 
heads from and ignore. And if they ean't ignore, they attaek. Ridieule. Belittle. 
Where's the profit? What do we get out of it? What's in it for me? These are 
questions we don't ask ourselves, but questions THEY often ask themselves. 

This is why this eomies industry will never die. This is why we will never go 
away. Beeause we love doing it. We ereate eomies even if we don't make money 
from it. It's an exercise that confounds every business sense, but it's an exercise 
that will make our eomies immortal. 


Pahabol. 

Sa aking lamesa ngayon ay may apat na isyu ng Ligaya (Figure 64), isang eomie book 
na sinulat ng estudyante kong Soeio major na si Addie Onday at ginuhit ng kaibigan 
niyang si Faye Bergonia. Blaek-and-white, medyo mababa ang produetion values, 
hindi pa pulido ang sining at di miminsang napapakamot ako ng ulo kasi hindi ko 
masakyan. Pero di ko maikakailang ang paglalaro ng katha ng mga elementong 
pamilyar at nangungusap sa karanasan ay nagbibigay rito ng kakaiba at kakatwang 
karakter. 




Tulad ng ibang kathang sinuri sa papel, ito ang representasyon ng eomie book na 
Pilipino pagkatapos ng komiks. Mapangahas. Kumukuha ng inspirasyon mula sa 
personal na karanasan ng manlilikha. May kaunting kawirduhan. Nilikha nang may 
pagmamahal. 



Figure 64 Pagkatapos ng komiks... 







Mga sanggunian 


Abueg, Efren. 1985. "The komiks and the Filipino." Pp. 2-4 in Ramon Mareelino 
(ed.). A history ofkomiks ofthe Philippines and other eountries. Philippines: Islas 
Filipinas Publishing Co. 

Alanguilan, Gerry. 2006a. Elmer Book 1 of4. Philippines: Komikero Publishing. 

Alanguilan, Gerry. 2006b. Elmer Book 2 of4. Philippines: Komikero Publishing. 

Alanguilan, Gerry. 2007. Elmer Book 3 of4. Philippines: Komikero Publishing. 

Alanguilan, Gerry. 2008. Elmer Book 4 of4. Philippines: Komikero Publishing. 

Alanguilan, Gerry. 2010. "Philippine eomies: struggling or not?" Retrieved trom 
http://gerry.alanguilan.com/archives/2888 on May 30, 2016. 

Arre, Arnold. 2000. Trip to Tagytay. Philippines: Tala Studios. 

Arre, Arnold. 2006. Ang mundo ni Andong Agimat. Philippines: Tala Comics 
Publishing. 

Arre, Arnold. 2008. Martial law babies. Philippines: Nautilus Comics. 

Arre, Arnold. 2014. The mythology elass 2 nd Edition. Philippines: Chamber Shell 
Publishing. 

Arre, Arnold. 2015a, Oetober 11. "From panels to pages." Speeeh delivered during a 
TEDxDiliman Conference titled "Paths Less Traveled" held at the Sehool of 
Eeonomies Auditorium in UP Diliman, Quezon City. 

Arre, Arnold. 2015b. Halina Eilipina. Philippines: Chamber Shell Publishing ine. 

Asian Journal Press. 2013, January 2. "Of myths and resurreetions." Asian Journal 
website. Retrived trom http://asianjournal.com/aj-magazines/of-myths-and- 
resurreetions/ on May 24, 2016. 

Baet-Zamar, Sherry. 2014, January 4. "Printed or online eomies? Writer and 

publisher Jamie Bautista talks." The Standard Litetyle website. Retrieved trom 
http://manilastandardtoday.com/lifestyle/arts-life/137415/printed-or-online- 
comics-writer-and-publisher-jamie-bautista-talks.html on May 20, 2016. 

Bourdieu, Pierre. 1990. The logie ofpractice. Translated by Riehard Niee. Stanford, 
California: Stantord University Press. 

Bourdieu, Pierre and Loie Wacquant. 1992. An hwitation to reflexive soeiology. Great 
Britain: Polity Press. 

David, Randolt. 2002. "Fathers and sons." Pp. 218-220 in Randolt David. Nation, self 
and citizenship: an irwitation to Philippine soeiology. Quezon City: Department of 
Soeiology, College of Soeial Seienees and Philosophy, University of the 
Philippines Diliman. 

Gonzales, Gelo. 2009, Oetober 18. "FHM Interview: Budjette Tan." Retrieved trom 
http://komixl01.blogspot.com/2009/ll/fhm-interview-budjette-tan.html on May 
20, 2016. 

ignaeio, Mervin and Ian Sta. Maria. 2012. Skyworld Volume one. Philippines: National 
Bookstore. 



Ignaeio, Mervin and Ian Sta. Maria. 2012. Skyworld Volume two. Philippines: National 
Bookstore. 

Lent, John. 2009. Thefirst one hundred years ofPhilippine komiks and eartoons. Tagaytay 
City: Yonzon and Assoeiates. 

Manalo, Paolo. 2000. "Class, dismissed!" Originally published in Legmanila website. 
Retrieved from http://www.arnold-arre.com/interviews/classdismissed.html on 
May 20, 2016. 

Mareelino, Ramon (ed.). 1985. A history ofkomiks ofthe Philippines and other eountries. 
Philippines: Islas Filipinas Publishing Co. 

Mijares, Lawrenee. 2004, May. "What really killed the Filipino komiks industry." Pp. 

39-42 in Siklab Speeial Zero Preview Issue. 

McQuail, Denis. 2010. McQuaiVs mass eommunieation theory, 6 th edition. London: Sage 
Publieations Ltd. 

Ong, J. Vincent Sarabia. 2009, August 1. "Lueky 13." Philippine Star website. 
Retrieved from http://www.philstar.com/supreme/491652/lucky-13 on May 23, 
2016. 

Philippine Statisties Authority. 2005. "2003 Functional Literaey, Edueation and Mass 
Media Survey (other published tables)." Retrieved from 

https://psa.gov.ph/content/2003-functional-literacy-education-and-mass-media- 
survey-other-published-tables on April 29, 2016. 

Philippine Statisties Authority. 2006. "1994 Functional Literaey, Edueation and Mass 
Media Survey (other published tables)." Retrieved from 

https://psa.gov.ph/content/1994-functional-literacy-education-and-mass-media- 
survey-other-published-tables on April 29, 2016. 

Philippine Statisties Authority. 2008. "2006 Survey on Overseas Filipinos." Retrieved 
from https://psa.gov.ph/content/2006-survey-overseas-filipinos on May 15, 2016. 
Poblete, Arielle. 2014, August 15. "The tale of eomie book man Budjette Tan." 

TheLaSallian website. Retrieved from http://thelasallian.com/2014/08/15/the-tale- 
of-comic-book-man-budjette-tan/ on May 20, 2016. 

Raats,Pieter Jan. 1973. Mandarangan: a Bagobo spirit of sky and heat. Philippine 
Quarterly ofCulture and Soeiety 1(2): 95-119. 

Reyes, Soledad. 1985. "Romanee and realism in the komiks." Pp. 47-52 in Ramon 
Mareelino (ed.). A history ofkomiks ofthe Philippines and other eountries. 

Philippines: Islas Filipinas Publishing Co. 

Roxas, Cynthia and Joaquin Arevalo Jr. 1985a. "Preface." P. III in Ramon Mareelino 
(ed.). A history ofkomiks ofthe Philippines and other eountries. Philippines: Islas 
Filipinas Publishing Co. 

Roxas, Cynthia and Joaquin Arevalo Jr. 1985b. "The birth of Philippine komiks." Pp. 
4-46 in Ramon Mareelino (ed.). A history ofkomiks ofthe Philippines and other 
eountries. Philippines: Islas Filipinas Publishing Co. 

Ruiz, Jorge. 2009. "Soeiologieal Diseourse Analysis: Methods and Logie." Porum: 
Qualitative Soeial Researeh 10(2), Art. 26. Retrieved from http://www.qualitative- 
research.net/index.php/fqs/article/view/1298/2882 on May 2, 2016. 



Sawit, Charlene. 2004. "An unbelievable, extraordinary effort has not gone Wasted." 
First published in Bluprint Magazine 4(6). Retrieved from 
http://alanguilan.com/sanpablo/bio.html on May 26, 2016. 

Tan, Budjette. 2008. "Afterword" in Ferdinand-Benedict Tan and Jonathan 

Baldisimo. Trese: murder on Balete Drive. Philippines: Visual Print Enterprises. 

Tan, Budjette. 2010. "Flappy birthday Kajo!" Retrieved from 

http://tresekomix.blogspot.com/2010/06/happy-birthday-kajo.html on May 23, 
2016. 

Tan, Budjette. 2012. "Afterword" in Ferdinand-Benedict Tan and Jonathan 
Baldisimo. Trese: midnight tribunal. Philippines: Visprint, ine. 

Tan, Ferdinand-Benedict and Jonathan Baldisimo. 2008a. Trese: murder on Balete 
Drive. Philippines: Visual Print Enterprises. 

Tan, Ferdinand-Benedict and Jonathan Baldisimo. 2008b. Trese: unreported murders. 
Philippines: Visprint, ine. 

Tan, Ferdinand-Benedict and Jonathan Baldisimo. 2009. Trese: mass murders. 
Philippines: Visprint, ine. 

Tan, Ferdinand-Benedict and Jonathan Baldisimo. 2011. Trese: last seen after midnight. 
Philippines: Visprint, ine. 

Tan, Ferdinand-Benedict and Jonathan Baldisimo. 2012. Trese: midnight tribunal. 
Philippines: Visprint, ine. 

Tan, Ferdinand-Benedict and Jonathan Baldisimo. 2014. Trese: high tide after midnight. 
Philippines: Visprint, ine. 

Vergara, Carlo. 2003a. Ang kagila-gilalas na pakikipagsapalaran ni Zsazsa Zaturnnah, 
eolleeted edition. Philippines: Visual Print Enterprises. 

Vergara, Carlo. 2003b. "Ang Kagila-gilalas na Pakikipagsapalaran ni Zsazsa 
Zaturnnah Collected Edition: an interview." Visprint website. Retrieved from 
http://www.visprint.net/publications/zsazsa/interview/interview.html on May 
26, 2016. 

Vergara, Carlo. 2012. Zsazsa Zaturnnah sa Kalakhang Maynila (Part one). Philippines: 
Visprint, ine. 



